: 


abo 


niy 


* 


ito 


ang salita. 


r 


n 


eee 


CONTENTS 


PROPAGANDISTA 

Stand with Alicia . n 
Itaguyod ang Karapatan . 
Hindi Maaapakan . . 
Nagkakaisang Pahayag 


MAMAMAHAYAG 

UP OSR, Nanawagan Š 
CSSP, SC, and Polsc Orgs 
Blame the Police . 

CPP to Duterte 

Duterte Turns Late Night . 
228 UP Faculty Sign Petition 
Pemenismo Para Kanino . 
Madasigon: Si Teacher Ando 
Four Ways the Philippine 


Mga Magsasaka, Nanawagan 


Huwad na Kalayaan . 
“Hindi Ako NPA,” Giit ng 
DepEd's Outright Failure . 


A Delusional State’s Victory . . 


Mula Barikada Hanggang 


MANUNULAT 
Babala! 
Untitled [the IV drips] 


Untitled [We started out short] 


Untitled [dear boy who i] . 


Untitled [When tomorrow starts] . 


PARA KAY YUUKI 


This is tomorrow without you . . A 
Walang Pamagat Pagoda IR 


URPOHS st 
UP Political Society . 
UP Writers Club 


UP Samahan sa Agham Pampulitika 


SINAG . . 
SALIGAN sa CSSP 


Yuuki Kato 
August 17, 2021 


STAND WITH ALICIA! 
PANAGUTIN SI RELISSA 
AT ANG NTF-ELCAC! 


Ibinunyag na ni Alicia Lucena, isang 
student activist at miyembro ng 
Anakbayan, ang pang-aabusong 
ginawa ni Hands Off Our Chil- 
dren (HOOC) co-creator at kilalang 
red-tagger na si Relissa Santos Lu- 
cena sa nakaraang apat na buwan 
na siya ay kinulong mula noong 
pwersahan siyang kinuha, Abril 19. 


Sa isang Facebook post ay isina- 
laysay ni Alicia na kinandado ang 
kwartong kaniyang tinigilan at hin- 
di siya pinayagang bumaba hang- 
gang unang linggo ng Mayo. Dag- 
dag pa niya na pinakausap siya sa 
isang “psychiatrist” na pinaghihi- 
nalaan niyang intelligence officer. 


Nakasaad din sa post ang mala-ha- 
yop na pagtrato ni Relissa kay Alicia: 
hindi hinahayaang makipag-usap sa 
kahit na sino at pinaiihi sa taehan 
ng pusa. Sa loob ng mga buwang 
ito ay ginawa siyang bihag. Tinang- 
galan ng karapatang makapagsalita 
lalo pa sa tunay niyang kalagayan at 
kapasyahan. Ang anim na beses na 
tangkang pagtakas ni Alicia ay sapat 
nang dahilan upang malaman nating 
hindi siya ligtas sa puder ni Relissa. 


Ang Hands Off Our Children (HOOC) 
ay hindi higit sa isang propaganda ng 
gobyernonanagnanaisnapatahimikin 
ang mga progresibong kabataan. 


Si Relissa ay isa sa mga “ina” ng mga 
student activists na patuloy na hi- 
na-harass at pilit na binubusalan. Ang 
mga ito ay malinaw na manipestasyon 
kung gaano katakot ang gobyerno 
sa mga kabataan na patuloy na na- 
glalantad sa bulok na sistema ng ban- 
sa. Maaalalang ibinasura ng Depart- 
ment of Justice (DOJ) ang inihain na 
kaso ni Relissa laban sa Anakbayan 
noong nakaraang Oktubre. Ayon sa 
DOJ, walang ebidensya na tumatan- 
gan ang armas ang organisasyon. 


Marubdob na kinokondena ng 
SALIGAN sa CSSP ang pisikal at 
psychological na pang-aabusong 
ginawa ni Relissa Lucena kay Alicia. 
Tahasan na siyang nagpagamit bil- 
ang makinarya ng pasistang estado 
na walang tigil ang pagpapahamak 
sa mga aktibistang tulad ni Alicia. 
Kinokondena rin ng partido-alyan- 
sa ang pagbabaluktok ni Relissa 
sa naratibo ng mental health upa- 
ng konsentihin ang kaniyang pagk- 
idnap at pagsamantala kay Alicia. 


Bilang makaranas ang mismong 
kolehiyo ng ilang kaso ng red-tag- 
ging sa nakaraang taon, paghala- 
wan rin natin ang mga huling salita 
ni Alicia sa kaniyang Facebook live, 
“Huwag na huwag tayong matata- 
kot at panghihinaan ng loob. Kasi 
lagi't lagi, makakabawi rin tayo.” 


Mahigpit tayo sa ating panawagang buwagin ang NTF-ELCAC, ang 
pangunahing galamay ng estado sa pandarahas ng mamamayang 
makatwirang lumalaban. Nararapat na ibigay ang sobra-sobra nitong pon- 
do sa sektor na nangangailangan tulad ng edukasyon at batayang ser- 
bisyo. Kami rin ay nananawagang ibasura ang Terror Law na siyang na- 
glelehitimisa ng mga atakeng ito sa ating demokratikong karapatan. 


Walang mali sa kabataang lumalaban, may mali kaya 
nauudyok ang kabataan na lumaban. 


#StandWithAlicia 
#AbolishNTFELCAC 
HOustDuterteNOW 


ITAGUYOD ANG 
KARAPATAN SA 
PAG-OORGANISA 
NG MGA FST SA 
CSSP! 


Yuuki Kato 
March 17, 2021 


Ngayong napapasailalim ang bansa sa 
mapanupil na sitwasyong politikal, nar- 
arapat lamang na makapaghalal ng 
Konseho ng Baguhang Mag-aaral ng 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pi- 
losopiya sa isang demokratikong paraan. 


Sa kasalukuyang pagganap ng halalan sa 
susunod na Psychology Department Rep- 
resentative, may ilang bahagi sa Special 
Election Rules and Guidelines na nais ilahad 
ang SALIGAN sa CSSP nang ito ay ibaba: 


4. Campaigning in slates, allianc- 
es, and other forms of coordination 
among candidates, is strictly prohibited. 


6. Pursuant to #5, it is up to the candi- 
date to create their own outputs, pub- 
licity and campaign material during the 
campaign period. None of these materi- 
als should contain any offensive material, 
alliances, nor affiliation to any organiza- 
tion or formation—whether college-wide, 
university-wide, or outside UP Diliman. 


7. However, publicity materials showing 
work, organization, or socio-civic expe- 
rience, if done through personal affilia- 
tions through organizations or formations, 
is allowed. What is prohibited is bear- 
ing the name and face of such entities. 


Mas mapapakita ng mga kandidato para 
sa konseho ang kanilang mga kagalingan 
sa pamumuno at pagsisilbi sa masang 
FST ng CSSP kung matatampok ang kanil- 
ang mga karanasan sa mga organisasyon 
at pormasyon. Maliban dito, magigiit 
ng mga FST ang kanilang karapatang 
mag-organisa na matagal na pinagkait 
sa kanila ng Freshie Recruitment Ban. 


Dahil demokratikong karapatan ng mga 
FST at Konsensya ng Bayan ang pagpa- 
pasapi sa mga organisasyon at itampok ito 
ng mga kandidato, wastong itaguyod ang 
pagbabago sa patakaran ng paghahalal. 


Papaliit nang papaliit ang demokratikong 
espasyo hindi lang sa ating pamantasan 
kundi sa buong bansa. Sa pagraratsada 
ng mga anti-demokratikong patakaran 
tulad ng Off-Campus Education Act at 
Mandatory ROTC, hanggang sa lantarang 
pangre-redtag sa kolehiyo, pinatutunayan 
ng administrasyong Duterte ang kanyang 
sarili bilang pangunahing hadlang ng Kon- 
sensya ng Bayan sa ligtas, abot-kaya at 
dekalidad na edukasyon. Sa panghuhuli sa 
mga kabataang Lumad, sa pagpapaslang 
sa mga aktibista sa CALABARZON at sa 
mga Tumandok, pinapatunayan ng admin- 
istrasyong Duterte na hindi hiwalay ang pi- 
natitinding mga atake sa mga Konsensya 
ng Bayan sa kalagayan ng mamamayan. 


Dahil dito, higit na dapat bigyang-diin 
ang pangangailangan na magkaisa ang 
lahat ng pormasyon, konseho, at parti- 
do na itaguyod ang demokratikong kara- 
patan ng mga Konsensya ng Bayan sa 
lahat ng demokratikong espasyo, at ak- 
tibong isulong ang pagbabago upang 
umigpaw at sumulong sa pambansang 
laban para sa demokratikong karapatan. 


Sa panahong umiigting ang pasistang 
atake ng administrasyong Duterte sa 
batayang mga karapatan ng sektor ng 
kabataan-estudyante, hinahamon ng 
SALIGAN sa CSSP ang Sangguniang Mag- 
aaral ng KAPP na sumunod sa yapak ng iba 
pang mga sangguniang mag-aaral na pa- 
tatagin ang demokratikong katangian ng 
mga espasyo para sa mga estudyante na 
tutunggali rin sa pagpapaliit ng rehimeng 
Duterte ng ating demokratikong espasyo 
sa pamamagitan ng pagsuri at pagrepaso 
ng mga batas at regulasyong panghalalan. 


Itaguyod ang “demokratikong kara- 
patan ng Konsensya ng Bayan sa ha- 
lalan at sa pag-organisa! Magkai- 
sa para sa demokratikong karapatan! 


Pagkatapos manghimasok ng mga mil- 
itar sa kalagitnaan ng pagsusunog ng ef- 
figy ni Duterte at ang kaniyang mga el- 
emento ng pasismo para sa ikinasang 
Youth Mobilization sa Mendiola, ay sinu- 
bukang hablutin si Univeristy Student 
Council Chairperson Froilan Cariaga. 


Ikinasa ang kilos-protesta dahil sa mga an- 
ti-mamamayan na polisiyang ipinatupad ng 
gobyerno na nagresulta sa matinding pa- 
ghihirap na nararanasan ng mga manininda, 
tsuper, mag-aaral, at iba pang bahagi ng li- 
punan. Sa halip na ilaan ang pera ng bayan 
sa mga sektor na nangangailangan ay si- 
nentro ng rehimeng Duterte ang kalakhan 
ng ito sa kaniyang makinarya ng pasismo. 


Ayon sa mga ulat, nakikipagnegosiya la- 
mang ang tagapangulo ng konseho at ig- 
iniit niya sa kapulisan na ang pagsusunog 
ng art installation ay bahagi lamang ng 
karapatan ng mamayan na magprotes- 
ta at magdemanda sa kalagitnaan ng 
lugmok sa kalagayang pinansyal ng masa. 
Agarang tinanong ang kaniyang pan- 
galan at saka siya hinablot ng mga ito. 


Bukod sa kaniyang trabaho sa konseho, si 
USC Chairperson Cariaga ay isa sa mga 
lider estudyanteng patuloy na inaalam ang 
mga pangangailangan ng kaniyang sina- 
sakupan, kahit noong siya ay miyembro pa 
lamang ng SALIGAN sa CSSP. Lumalapit 
siya sa mga komunidad sa loob ng paman- 
tasan para itulak ang kanilang karapatan 
sa tirahan at kabuhayan. Bilang punong 
nagrerepresenta sa konseho ng buong 


pamantasan, militante niyang isinusulong 
ang ang panawagan ng pagdepensa sa 
kalayaang akademiko ng unibersidad sa 
panahong iniipit ito ng pwersa ng estado. 


Sa limpak-limpak na badyet na ibinigay sa 
militar na pinangakuan nilang gagamitin 
upang protektahan ang taong bayan, pa- 
tunay ang nangyaring pagbabanta at pa- 
nanakot kanina sa mobilisasyon na walang 
balak pagsilbihan ng mga berdugo ang 
interes ng masa. Kung sino pa ang nag- 
bibitbit ng panawagan ng taong bayan ay 
siya pang inaatake at tinatangkang hulihin. 


Tahasang kinokondena ng SALIGAN sa 
CSSP ang marahas na pagbabanta kay 
USC Chairperson Cariaga kasama ang mga 
kabataang sinubukang sundan ng pulisya 
matapos ang programa. Ang nangyaring 
pananakot sa isa ay pananakot na rin sa 
kabuuan ng pamantasan at ng mga Iskolar 
ng Bayan. Kung pilit na inaapakan ng militar 
ang mga apoy sa isinunog na effigy ay hin- 
di nila maaapakan ang nag-aalab na diwa 
ng kabataang lumalaban sa lansangan. 


Tinatawagan rin namin ang kabuuan ng 
Kolehiyo ng Agaham Panlipunan at Piloso- 
piya (KAPP) na tumindig laban sa mga atake 
sa ating kapwa estudyante sa loob ng kole- 
hiyo. Hindi ito ang unang beses na direk- 
tang hinarass ang KAPP ng estado at hindi 
rin ito ang magiging panghuli. Wakasan na 
natin ang paghahari ng takot dala ng ad- 
ministrasyon at tuluyang patalsikin ang 
pahirap, pabaya, at pasistang si Duterte! 


HINDI MAAAPAKAN 


NG PNP ANG 


NAG-AALAB NA 


KABATAANG 
LUMALABAN! 


Yuuki Kato 
February 21, 2021 


NAGKAKAISANG 
PAHAYAG UKOL 
SA PAG-REDTAG 
NG MAG-AARAL 
GALING KAPP 


Nagkakaisa ang iba't ibang pormasyon ng 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
(KAPP)sapagkondenasapatuloynapanana- 
kot ng puwersa ng estado sa mga kabataang 
kritikal ang suri sa administrasyong Duterte. 


Kahapon, 9:30 n.g., binantaan ng pan- 
darakip ang isang miyembro ng League 
of Filipino Students - CSSP (LFS-CSSP) 
ng isang tumawag sa di-kilalang nume- 
ro na nagpakilalang kasapi diumano ng 
CPP-NPA. Ayon sa ulat ng LFS-CSSP, nan- 
ay ng mag-aaral ang sumagot sa tawag. 


10 


Ang nangyaring harassment sa kapwa 
namin Konsensiya ng Bayan ay hindi na 
bago kung makikita ang kasaysayan ng 
red-tagging ng estado. Kabi-kabila ang 
mga panghuhuli, pagsasampa ng ga- 
wa-gawang kaso, at pagkikitil sa buhay ng 
mamamayan na lalong umigting bunsod ng 
maipasa ang Anti-Terrorism Law (ATL). Ka- 
kambal pa nito ang bilyong pisong inilalaan 
ni Duterte sa Department of National De- 
fense habang patuloy na di sumasapat ang 
pondong itinatakda sa ibang sektor kasa- 
ma na ang edukasyon. Pilit pang nanghihi- 
masok sa ating mga pamantasan ang mga 
pwersa ng estado na direktang tinatapa- 
kan ang ating kalayaang akademiko. Bil- 
ang mga Konsensiya ng Bayan, mulat kami 
sa esensya ng pagtatanggol sa ating laya 
bilang mga estudyanteng kasama sa la- 
ban ng mas malawak na hanay ng masa. 


Sa nagdaang mga buwan, tahasang nakita 
ng masang Pilipino ang marahas na pang- 
gigipit ng militar at pulisya, hindi lamang sa 
mga estudyante, kundi sa iba't ibang sek- 
tor ng lipunan. Ang mga manggagawa at 
unyonistang ipinapanawagan lamang ang 
kanilang karapatan sa paggawa, trabaho, 
at sapat na sahod, pati na rin ang mga pe- 
santeng ipinaglalaban ang karapatan nila 
sa lupa, ay hinuhuli o pinapaslang. Hindi 
dapat palampasin ang ganitong klaseng 
pagbabanta dahil maaari itong tumungo 
sa mas karumaldumal na pang-aabuso. 


Saksi ang buong lipunan sa mga abusong nagmumula sa 
estado. Patuloy na pinapahirapan ni Duterte ang mga Pil- 
ipino habang nananatili itong walang imik sa ating mga 
panawagan. Ngunit hinding-hindi kami magpapadala sa 
pananakot na naranasan ng kapwa naming Konsensiya ng 
Bayan. Bagkus, patuloy lamang ang pagpapalakas namin 
sa aming pwersa para tuluyang ibasura ang Anti-Terrorism 
Law at wakasan na rin ang tiranikong paghahari ni Duterte! 


KONSENSIYA 
NG BAYAN 
NGAYON AY 
LUMALABAN! 


Yuuki Kato 
February 9, 2021 


1 


11. 
MAMAMAHAYAG 


SINAG 


UP OSR, NANAWAGAN 
NG PAGKILOS SA 
DARATING NA PULONG 
NG BOARD OF REGENTS 


Yuuki Kato 
January 26, 2021 


Inanyayahan ng UP Office of the Stu- 
dent Regent (OSR) ang iba't ibang 
sektor na tumindig at sumama sa 
isasagawang pagkilos para sa ka- 
layaang akademiko, paglaban sa mili- 
tarisasyon sa mga paaralan at komu- 
nidad sa darating na pulong ng Board 
of Regents (BOR) sa ika-28 ng Enero. 
Aniya, ang protesta ay bilang pagkun- 
dena at pagpapanagot sa “kriminal 
na kapabayaan” ni Palong Duterte. 


Halos 11 buwan na nang nakalipas ang 
pandemya ngunit wala pa rin itong 
konkretong plano para ibsan ang san- 
damakmak na problemang kinaka- 
harap ng bayan. Tuloy-tuloy ang pa- 
ngungutang ng gobyerno, katunayan 
ay umabot na ito sa 13 trilyon ngay- 
ong buwan ng Enero, ngunit hindi pa 
rin nagagamit ang 19 bilyon na inilaan 
noong nakaraang taon ayon sa balita. 


Maaalala ring pumutok ang isyu ng “VIP 
vaccination” ng mga Presidential Se- 
curity Guard (PSG) at ilang mga sunda- 
lo ng Armed Forces of the Philippines 
(AFP) kahit ilang beses na pinangako 
ni Duterte na mauunang mabakuna- 
han ang mga marginalized sectors. 


lang pamilya rin ang patuloy na 
nananawagan ng ayuda sa pama- 
halaan bunsod ng tinamong pin- 
sala sa mga nagdaang kalamidad. 


Kaninang umaga ay matagumpay na 
idinaos ang isang multi-sectoral press 
conference sa UP kung saaninilahad ng 
mga representante ang iba't ibang pag- 
tingin at paninindigan sa mga nangya- 
yari sa bayan. Kaugnay nito, kinundena 
rin ang tahasang abrogasyon ng UP- 
DND Accord at ang panghihimasok ng 
pulis at militar sa UP at mga komunidad. 


Kasama sa pagwawakas ng kasunduan 
ay ang paglitaw ng dumaraming kaso 
ng state violence na maaaring magre- 
sulta sa panganib at pang-aabuso ng 
mga estudyante, guro, at kawani ng 
unibersidad kapag hinayaang makapa- 
sok ang puwersa ng estado sa paman- 
tasan ayon sa mga sektor ng UP. 
“Hindi na kami aatras. Wala na ka- 
ming aatrasan. Ipaglalaban namin 
ang UP. ang aming santuwaryo at 
ito ang aming pangalawang tah- 
anan,” sabi ni Teacher Rose Haya- 
hay ng Save Our Schools Network. 


RESIST 


— idä 


DEFEND ACADEMIC FREEDOM! 
JUNK TERROR LAHI 


Kinundena rin ng Leauge of Filipino 
Students (LFS) - CSSP ang unilateral 
na terminasyon ng estado sa UP-DND 
Accord. Idiniin ng grupo na hindi la- 
mang ito hayag na pagtapak sa ka- 
layaang akademiko ng pamantasan 
kung hindi isa ring paraan ng paghihi- 
walay sa kabataan at sa “totoong da- 
nas ng masang Pilipino sa pagbaban- 
ta na ibansag silang terorista” tuwing 
makikiisa ang mga sektor sa laban nila. 


“Pugad daw ng mga terorista ang mga 
pamantasan natin? E sino ba ang nag- 
tataksil sa pagsandig sa dayuhang 
amo, nagpapahirap, at pumapatay 
sa'ting mga Pilipino kundi ang rehimen 
mismo ni Duterte! Ang mga kabataan ay 
nakikisangkot lang sa pakikibaka dahil 
tayo mismo ay mga saksi sa kapalpa- 
kan ng estado,” dagdag ni Pao Rico, 
Propaganda Officer ng LFS-CSSP. 


UP FIGHT! UPHOLD UP-DND ACCORD! || 


NIVERS 


Aniya, hindi mangingimi ang mga 
Iskolar ng Bayan kasama ng ta- 
umbayan na ulanin ng malalaking 
protesta ang administrasyong Dute- 
rte para ito ay panagutin at patal- 
sikin. Noong ika-20 ng Agosto, 2019 
limang libong Iskolar ng Bayan ang 
lumahok sa walkout laban sa tang- 
kang pagpasok ng mga militar sa UP. 


Ang pagkilos ay isasagawa sa 
January 28, alas otso ng um- 
aga, Quezon Hall, UP Diliman. 


#DefendAcademicFreedom 
#JunkTerrorLaw 
#OustDuterteNow 


15 


Yuuki Kato, co-written 
January 20, 2021 


The College of Social Sciences and Philosophy 
Student Council (CSSP SC) released a unity 
statement with various CSSP organizations, as- 
serting their condemnation of the recent “uni- 
lateral” termination of the UP-DND Accord as 
indicated in the letter of Department of Nation- 
al Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana 
addressed to University of the Philippines (UP) 
President Danilo Concepcion. 


The letter was supposedly sent to Pres. Con- 
cepcion last January 15. 


CSSP SC reiterates one of the clauses in the 
said agreement, stating that it is impermissible 
for DND to “unilaterally terminate” the accord 


without the approval of the UP administration. 
They underscore the significance of the UP- 


CSSP SC & POLSC 
ORGS, UPIS DECRY 
“UNILATERAL 
TERMINATION” OF 
UP-DND ACCORD 


16 


DND Accord as a “safeguard” especially when 
any form of dissent and criticism is silenced and 
those who dare castigate the state are attacked. 


“In its absence, we leave ourselves vulnerable to 
all forms of oppression that the Anti-Terror Law 
is attempting to institutionalize,” CSSP SC stat- 
ed. 


CSSP SC strongly calls on the UP administration 
to immediately act on the said matter in order 
to firmly uphold and protect academic freedom, 
as well as to preserve the university as the “safe 
haven for critical thought and action.” 


The council also highlights that campus mili- 
tarization, in contrast with Sec. Lorenzana's goal 
of “true national peace and development,” will 
only further the attacks and intimidation of the 
fascist state not only the studentry, but on the 
entirety of the UP community as well. 


Additionally, in a statement released by the 

SSP administration, they underscore the 
“unique role” of the University in speaking up to 
clarify certain issues as well as in “molding and 
nurturing the minds of the youth.” 


“Removing the Agreement will only serve to ter- 
rorize those who seek to participate in critical 
national discourse that is our duty as Konsensya 
ng Bayan,” they stated. 


Organizations from the Department of Political 
Science also stood in solidarity in condemning 
the termination of the UP-DND Accord through 
released statements yesterday, January 19. 


“Following the shutdown of ABS-CBN and the 
passage of Anti-Terror Law, the termination of 
the accord is just another evidence of the cur- 
rent administration's stifling of dissent. Given 
this administration's history of red-tagging and 
even killing of several red-tagged individuals, 
anyone in the UP community might be in a more 
dangerous position henceforth,” UP POLITICA 
stated. 


The organization also welcomed President Dani- 
lo Concepcion's rejection of DND's unilateral ter- 
mination of the accord sent by Secretary Delfin 
Lorenzana. 


UP Political Society (UP POLSCI) emphasized 


that the AFP-PNP has no credibility in claim- 
ing that they are suspending the agreement for 
the sake of the students’ safety when their in- 
stitution is the one that instills harm in student 
leaders and the marginalized sectors in the first 
place. The formation recalled the likes of Sherlyn 
Cadapan and Karen Empeno, two student-activ- 
ists who were kidnapped and allegedly tortured 
in 2007 and haven't resurfaced since. 


“Ang tahanan ng mga progresibong boses na 
ipinaglalaban ang ating mga karapatang pantao 
ay inaatake ng ating estado habang inilalagay sa 
panganib ang bawat estudyante, guro, at mang- 
gagawa na kaisa sa ating laban para sa isang 
mas makatarungang lipunan,” UP POLSCI said. 


The UP Association of Political Science Majors 
(UP APSM) recalled the incident wherein UP 
Cebu was stormed by state officials in the mid- 
dle of a peaceful protest against the then An- 
ti-Terror Bill, violently arresting eight students 
with trumped-up charges. These witch-hunting 
tactics of the administration further prove their 
cowardice against students who rightfully fight 
against heightening repression, especially af- 
ter the government's failure to respond to so- 
cio-economic problems under the pandemic. 


“Nailimbag na sa kasaysayan na ang anumang 
pananakot, pagbabanta, at karahasan ng kapu- 
lisan at militar sa mga kabataan ng UP ay hindi 
kailanman naging rason upang umatras sa la- 
ban,” the organization concluded. 


The formations are sound in calling to defend 
academic freedom as well as the immediate 
ouster of President Rodrigo Duterte who has at- 
tacked and red-tagged the university countless 
times himself. 


The UP Integrated School (UPIS) also de- 
nounced the DND's unilateral “termination” 
of the accord, stressing that it also violates 
one's rights to freedom of opinion and ex- 
pression. 


Lorenzana's letter to Pres. Concepcion re- 
ceived widespread condemnation from 
those inside and outside the UP community. 


Lorenzana justified the abrogation of the ac- 
cord based on false narratives and ground- 


less accusations of the state on the university 
as holding an “ongoing, clandestine recruitment” 
for the Communist Party of the Philippines - 
New People's Army (CPP-NPA). These claims 
are baseless and erroneous. 


Pres. Concepcion then sent out a letter to Sec. 
Lorenzana, expressing that the decision to uni- 
laterally terminate the agreement be “reconsid- 
ered,” as he deems it as “unnecessary and un- 
warranted.” 


He further stressed that the agreement was ex- 
ecuted in the past 30 years in “observance in 
good faith of its provisions.” Pres. Concepcion 
also asserted that the said termination only 
worsens confusion and mistrust in the state 
forces, instead of “instilling confidence” in them. 


“This abrogation endangers the goodwill neces- 
sary for both of us to achieve our mission as re- 
sponsible members of the same national family,” 
Pres. Concepcion stated. 


He asked of Sec. Lorenzana that his decision be 
“reconsidered and revoked” and that matters be 
properly discussed. 


UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo likewise 
released a statement regarding his opposition to 
the abrogation of the accord, in which he high- 
lights the importance of upholding academic 
freedom within the campus. 


He guestioned the justification of said termina- 
tion as the claims made by DND on the supposed 
clandestine communist recruitment needs con- 
crete evidence. 


“Academic freedom has allowed us to do what 
we do best: to nurture young minds to dream 
and think big for our country, to be mission-driv- 
en and service-oriented,” Chancellor Nemenzo 
stated. 


An urgent on-ground mobilization was held yes- 
terday, January 19 at the Quezon Hall to further 
amplify the UP community's strong opposition 
in abrogating the accord, as well as in asserting 
the preservation of academic freedom. 


#DefendUP 
#DefendAcademicFreedom 


17 


Behind one police pulling the trigger is a state 
that enables violence upon the people. 


Onalate afternoon, December 20, Senior Mas- 
ter Sergeant Jonel Nuezca shot dead Sonya 
Gregorio and her son Frank Anthony Gregorio 
in Purok 2, Barangay Cabayaoasan, Panigui, 
Tarlac. The reason: a noise complaint about 
an improvised canon (boga) heard at the Gre- 
gorio residence from the cops' 13-year-old 
daughter. 


After the video rapidly spread in various so- 
cial media platforms, netizens condemned not 
only Nuezca but the Philippine National Police 
(PNP) as a whole institution. #PulisAngTeror- 
ista went trending in recognition of the inci- 
dent as part of the continuous unwarranted 
attacks by the police, which rose in numbers 
during the pandemic. However, most were also 
quick to jump on the scrutiny train towards his 
daughter, claiming that she too deserves the 
punishment that her dad should receive. Some 
even went far as to wish for her death. 


While it is true that she may have played a 
part in the provocation and knew the terrifying 
power her father wields as she shouted, “My 
father is a policeman!” at Sonya and Frank, we 
must take into account the environment she 
grew up in. 


She is, first and foremost, also a victim. 


She is a victim not only of seeing two people 
gunned down by her own father in broad day- 
light that may permanently scar her, but also 
of being raised from a man who works for an 
institution that embodies a macho-feudal cul- 
ture rooted upon this country's history of co- 
lonialism. 


The PNP normalizes the need for exaggerat- 
ed masculinity and a toxic sense of pride and 
strength within state forces, labelling it as 
“bravery” or “courage” in order to fulfill their 
duty, not to the people, but to the ruling class 
and the executive that overlooks them. 


BLAME THE POLICE, 
CONDEMN THE 
TERRORIST STATE! 


mi 


+ 


1] Inn, 
UH 


TU AW 
ft 


| 


Furthermore, this is not Nuezca' first time to 
dabble in homicide, for he has been dismissed 
from not one, but two other cases of alleged 
participation in buy-bust operations. These 
involved mass shootouts last 2016 and 2018, 
where three suspects were killed altogether. 


Their ego is also fueled by the de-facto dicta- 
tor himself, President Rodrigo Duterte. 


The police force's actions are enabled by the 
State that showers them with precious funds, 
only to persecute the very people who pay tax- 
es to purchase arms from the United States. It 
is also no secret that a large sum of victims of 
state violence come from the most vulnerable 
and marginalized sectors of the country. 


Not only did the “enabler-in-chief” Duterte 
permit the police to have their guns with them 
off-duty, the machinery of state violence con- 
siders every obnoxious statement that comes 
out of his mouth such as “shoot them dead” as 
a command. 


As of late, the killer cop still had the audaci- 
ty to plead 'not guilty' on the two accounts of 
murder charged by the Gregorio family. Such 
boldness is proof of the pervasiveness of the 
culture of impunity, that is nurtured by the rul- 


ing class and those that protect their selfish 


interests. 


What Nuezca's daughter needs is not online 
bullying. 


Witnessing a gruesome killing is traumatic in 
itself. What she needs is professional psycho- 
logical help. The fact that she looked so de- 
sensitized as she saw her father kill two in- 
nocent people is not a reason to wish for her 
ill-being. 


According to a study by Joshua Hartshorne, a 
person's cognitive function does not fully peak 
until their late teens, usually by 18 years old. It 
may bethat she did not flinch not because she 
enjoyed seeing two people die in the hands of 
her father, but because she has yet to process 
the implications of his actions and why he was 
quick to pull the trigger in the first place. 


At her early teenage years, she should be ed- 
ucated on how her father participates in the 


Yuuki Kato 
January 10, 2021 


long mercenary traditions of the military: from 
flattening hills and displacing Lumads to make 
way for big mining companies to steal their 
land, to planting weapons and bombs in activ- 
ists' homes as they target whoever is consid- 
ered an enemy of the state. 


She must be educated on how decades of co- 
lonialism and imperialism planted the feudal 
system between landlords and peasants in 
our country, nurturing patriarchal institutions 
such as the AFP-PNP created to protect the 
wealthy landlord instead of the farmer who 
breaks his back day by day to work on a field 
that is not his own. 


Her eyes -- and our eyes -- should be opened 
to how her Jonel Nuezca's case is not the first 
of many cases of police brutality and will cer- 
tainly not be the last, especially in these re- 
pressive times under a fascist administration. 
It is crucial that we, the citizens of the Phil- 
ippines, realize these as well, as it will only 
continue flourishing while Duterte is seated in 
Malacanang. 


Let us not act as if the gun was in the hands 
of the child. Direct our anger at the police who 
have been taking the lives of the innocent; 
from radical activists, indigenous people, and 
the victims of extrajudicial killings. Most im- 
portantly, direct our anger at the very person 
giving out these commands: President Rodri- 
go Duterte. 


Let your rage lead to the ouster of this 
cold-blooded murderer. 


#StopTheKillingsPH 


#EndPoliceBrutality 
#OustDuterteNow 


19 


CPP TO DUTERTE: 
THE PHILIPPINE 
REVOLUTION WILL 
CONTINUE TO 
FLOURISH 


20 


The Anti-Terrorism Council (ATC) designates 
the Communist Party of the Philippines-New 
People's Army (CPP-NPA) as “terrorist organiza- 
tions” in a resolution approved last December 9 
and publicly released yesterday, December 25, a 
day before the Party's 52nd anniversary. 


Under the Anti-Terrorism Law (ATL), the ATC 
is tasked to mark individuals or groups as ter- 
rorists by following the United Nations Securi- 
ty Council's (UNSC's) guidelines. However, the 
UNSC itself does not recognize the CPP-NPA as 
a terrorist organization. The United States listed 
the CPP-NPA as a “foreign terrorist organization” 
in 2002, using the War on Terror as pretext. The 
European Union followed suit in 2005. 


The ATC' resolution will not automatically trig- 
ger the arrest of targeted individuals and groups 
since only the Court of Appeals can order such 
proscription. Instead, the resolution prompts the 
Anti-Money Laundering Council to freeze the 
accounts and assets of those tagged as terror- 
ists. 


Under the law tagged by critics as draconian 
and meant to stifle dissent, the accused individ- 
uals and organizations have 15 days to file and 
request for delisting. 


The resolution cites the same prescription case 
to outlaw the CPP-NPA last 2018, wherein the 
Department of Justice (DOJ) misfiled and with- 
drew around 600 names of activists. These 
names included Randall Echanis and Zara Alva- 
rez, both of whom have been slain earlier this 
year. 


According to DOJ Undersecretary Adrian Sugay, 
formally designating the CPP-NPA as a terrorist 
organization can increase incidents of arrests 
against red-tagged activists. This increased 
possibility follows the recent detentions of “HR 
Day 7,” six union organizers, and one indepen- 
dent media journalist who were targeted by ATC's 
spokesperson Lorraine Badoy as high-ranking 
members of the CPP Manila-Rizal Regional Par- 
ty Committee. 


Despite the resolution's publication, the CPP 
celebrated its 52nd anniversary as it remains to 
be one of the longest Maoist insurgencies and 
armed revolution still in existence today. 


Yuuki Kato 
December 26, 2020 


In a report by CNN Philippines, the CPP warned 
that labeling them as a terrorist group will only 
lead to “heightened suppression against demo- 
cratic forces” in a statement released Saturday. 
CPP founding chairman Jose Maria Sison added 
that “He [Duterte] will continue to fail in his futile 
attempt to destroy the armed revolution and will 
continue to drive more people to take the road 
of armed revolution.” 


The Party also corrected the claims of the ATC 
in their official statement of rejection of the des- 
ignation, mentioning that the CPP is not includ- 
ed in any updated list of terrorist organizations 
in the United Kingdom and Australia. The party 
also emphasized that they do not inflict violence 
on unarmed civilians in violation of the interna- 
tional humanitarian law. 


The CPP responded, through Chief Information 
Officer Marco Valbuena, that “Duterte [howev- 
er] cannot forever perpetuate himself through 
armed suppression. In fact, the more Duterte 
resorts to massacres and killings, the more the 
people are roused to fight back.” 


Valbuena called out Duterte's prioritization of 
“counterinsurgency and kickbacks from infra- 
structure projects of his cronies” despite the on- 
going COVID-19 pandemic. He also condemned 
the intensified repression against organizers, 
critical media, or mere dissenters who are fac- 
ing harassment, trumped-up charges, and pro- 
longed detention. 


In an extracted version of its 52nd Anniversary 
statement, the Party “acclaims the valiant peo- 
ple's struggle (and calls for) mounting greater 
resistance to end Duterte's reign of state ter- 
rorism.” They believe that the persistence of the 
revolution in five decades is evidence of greater 
victories of the struggle of the Filipino people 
who will resist Duterte's reign of terror. 


The anniversary will be celebrated with “sim- 
ple but joyous” activities to reminisce the past 
year, examine the current situation, pay tribute 
to fallen martyrs, and affirm their commitment 
to serve the people and fight the US-Duterte 
regime's tyranny, all despite the suppression of 
the regime. 


21 


Yuuki Kato 
November 18, 2020 


DUTERTE TURNS 
LATE NIGHT 
ADDRESS INTO 
“MELTDOWN IN 
MALACANANG” 


22 


President Rodrigo Duterte's pre-re- 
corded address last night, November 
17, sparked controversy after he lashed 
out at Vice President (VP) Leni Robre- 
do for spearheading rescue and relief 
operations for the victims of typhoons 
“Rolly” and “Ulysses,” and the calls of 
UP students and faculty to strike until 
he steps down. 


Throughout the short press confer- 
ence, the president did not discuss 
concrete plans for disaster risk reduc- 
tion and rehabilitation of affected ar- 
eas. Instead, he opted to make excus- 
es for his absence while threatening 
opposition figures. 


The president began his speech with 
personal and offensive critigues on 
Robredo — lying about the latter's 
jokes on his whereabouts during the 
storm and accusing her of having out- 
side affairs, saying “Ikaw gabi-gabi 
lumalakad, anong oras ka umuuwi, at 
kaninong bahay ka tumutuloy?” (You 
step out every night, what time do you 
go home, and whose house do you go 
to?) 


Here are the highlights of the address: 


Duterte attacks VP Roberedo: | 
would like to just give a caution 
to the Vice President. She made a 
blunder, a big one, and she practi- 
cally lied, making her incapable of 
truth. Alam mo, 'yung pakana niya 
na wala ako sa bagyo, | was here. | 
was attending a summit. 

Duterte: 'Di ako natutulog. Gani- 
to 'yan Vice President, makinig ka. 
Remember kayong mga Pilipino, 
sinabi ko sa inyo, prangkahan sa 
press conference that | am a night 
person. | work on the state govern- 
ment documents sa gabi. 

Duterte: My day begins at 2 (PM). 
Duterte to Robredo: You are not 
in the line of authority. Times of 
emergency, ako lang at military. 
Duterte: There was no need for you 
to make a very masamang biro na, 
“Where were you?” Sabihin ko tuloy 
sayo, what time did you go home? 
(This is confirmed to not be true 
by Leni herself. She has not said or 
tweeted anything about “Nasaan 
ang Pangulo”) 

Duterte on his absence during 
the height of the storm: 'Wag ka 
masyadong porma-porma, hindi 
mo talaga panahon. Hindi mo pa 
panahon. 'Di ninyo alam na nagta- 


trabaho ako, na-timing lang it was a 
summit. You know that there was a 
summit going on. 

e Duterte: You are presuming that | 
should be giving orders on the day 
of the storm. That is stupid, that is 
why you cannot become a Presi- 
dent, really. 

e Duterte to Robredo: Ikaw gabi-gabi 
lumalakad, anong oras ka umuuwi, 
at kaninong bahay ka tumutuloy? 

e Health Secretary Francisco Duque 
lll gives updates on damages to 
health facilities during typhoons 
and COVID-19 concerns in affected 
areas. 

e Duque discusses COVID-19 vac- 
cine matters. 

e Duterte says he is “quite overly sat- 
isfied” with the government's uni- 
formed personnel. 

« Duterte tries to assure the public: 
Do not despair. Sabi ko nga noon, 
baka may awa ang Diyos. By De- 
cember or January, may makita na 
tayong relief in sight. 

e Duterte on COVID-19 vaccine: Bas- 
ta unahin natin ang mahihirap. 

e Duterte lists names of gov't work- 
ers suspended or dismissed for 
Various offenses. 

e Duterte threatens and red tags UP: 
Fine, mag hinto kayo ng aral. | will 
stop the funding. Wala na ginawa 
itong mga ano kung ‘di mag recruit 
ng komunista diyan. Tapos, nag- 
aaral kayo, ang gusto ninyo binibira 
ang gobyerno. 

e Duterte ends his speech: ‘Wag kayo 
matakot, manakot rather, kasi | will 
oblige you. 


On SINAG's latest “PULSO NG BAYAN” 
conducted yesterday, November 16, 
an overwhelming majority of Facebook 
users who participated believed the 
president's response to recent calam- 
ities has been unsatisfactory and, for 
some, even non-existent. 


President Duterte's bizarre threats 
and false claims took up more pre- 
cious time than addressing press- 
ing issues that the country faces. 


23 


Around 228 faculty members from the Uni- 
versity of the Philippines (UP) System have 
signed a petition to the University admin- 
istration calling for an end to the semes- 
ter. This is due to the hasty and failed im- 
plementation of remote learning amid the 
COVID-19 pandemic. The recent onslaught 
of typhoons has only worsened the situation 
with more students being left behind. 


The petition initially started with 134 sig- 
natures from UP Diliman last November 15, 
Sunday. Students simultaneously took to 
social media and rallied to the call. The UP 
Multisectoral Alliance launched the general 
strike the next day, November 16. 


The petition stipulates the signatories' claim 
that both students and faculty have been 
burdened not only with the unbalanced 
workload, but also with anxiety from the 
government's incompetence and apathy to 
the pandemic and various calamities. 


The UP faculty asserts that forcing students 
to finish their remaining work in three weeks' 
time “has exacerbated [remote learning] to 
the point of inhumanity.” 


“In addition, we demand the release of new 
policies that consider the situation of ev- 
ery student to accompany this termination, 
making sure that no one is left behind,” the 
petitioners stated. 


(Dagdag dito, hinihingi namin ang paglabas 
ng bagong mga polisiya na inisasaalang-al- 
ang ang bawat mag-aaral kasama ang pag- 
tatapos upang masigurado na walang maii- 
wan.) 


The petition also includes proposed guide- 
lines for the implementation of mass pro- 
motion of students and additional beneficial 
policies for students and faculty. 


As of press time, 94 more signatories have 


been included after circulating the petition 
throughout the UP System. 


24 


The University administration has since an- 
nounced an extension to the academic break 
from November 16-21 to provide a recovery 
period for individuals hit by typhoons “Rol- 
ly” and “Ulysses.” The Presidential Advisory 
Committee (PAC) met yesterday to discuss 
plans for the remainder of the semester, but 
failed to take decisive action. 


Concerned faculty still pushes for the halting 
of classes as “the country's premier univer- 
sity should lead in mobilizing other academ- 
ic institutions to clamor against the incom- 
petence of the Duterte administration.” 


The signatories urge students to spread the 
petition and convince their professors to 
stand in solidarity with the mass movement. 


Meanwhile, the Congress of Teachers/Ed- 
ucators for Nationalism and Democracy 
(CONTEND) has called for a strike to end 
the current semester oust President Rodri- 
go Duterte. Prof. Gerry Lanuza of CONTEND 
challenged students to exhibit “revolution- 
ary patience, perseverance and virtues at 
hindi ang kanya-kanya (not individualism).” 


CONTEND encourages all UP sectors to join 
the strike to give back to the UP communi- 
ty by helping in relief operations and listen- 
ing to educational discussions such as the 
Ouster Movement, Bicol and Cagayan Situ- 
ationer, and Education Situationer that dis- 
cuss a variety of pressing issues. 


Finally, the petition highlights that “the 
struggles of the academic community will 
not be over no matter how many times we 
help our students and faculty — it will not be 
over until Duterte steps down. 


HMassPromotionNow 
HNoStudentLeftBehind 
#WalanglwananUP 
#OUSTDUTERTENOW 


228 UP FACULTY SIGN 
PETITION TO END 
THE SEM AND MASS 
PROMOTE STUDENTS 


Yuuki Kato 
November 18, 2020 _ 


25 


PEMENISMO 
PARA 
KANINO? 


Yuuki Kato 
September 20, 2021 


Ginulat nina Overseas Workers Welfare Admin- 
istration (OWWA) Deputy Executive Director 
Mocha Uson, beauty queen Michele Guma- 
bao, broadcast journalist Pia Roces Morato, at 
kilalang artistang si Arci Munoz ang sangka- 
babaihan nang magtambalan sila upang buuin 
ang “Magdalena Mission: Alagang Ate” kasama 
ang National Task Force to End Local Commu- 
nist Armed Conflict (NTF-ELCAC) upang magsil- 
bing mga “ate” ng kabataan para itaguyod ang 
“kapayapaan at kaunlaran” kontra-insurhensya. 


Bukod sa halang lamang ang makikipag-aly- 
ansa sa isang task force na umaatake sa mga 
aktibista at kritiko ng pamahalaan na kadalasan 
ay binubuo rin ng ilang kababaihan, sinakto pa 
ng Magdalena Mission ang kanilang pagkatayo 
sa buwan ng Setyembre -- kung kailan inaalala 
natin ang mga martir ng kahapong inagawan ng 
buhay ng pasistang rehimen ni Marcos. Isa na sa 
mga martir na ito ay si Maria Lorena Barros. 


Si Lorena ay isang mag-aaral sa UP Diliman. Mula 
BS Biochemistry ay lumipat siya at nagtapos sa 
BA Anthropology, sapagkat naniniwala siyang 
hindi mo kayang tahakin ang kasalukuyan nang 
hindi binabalikan ang kasaysayan. 


Tulad nina Mocha, Michele, Pia, at Arci, bumuo 
rin ng samahang pangkababaihan si Lorena. 
Ngunit ang malinaw na pagkakaiba nito ay ang 
layuning puksain ang problema ng kababaihan 
sa ilalim ng isang malapyudal at malakolonyal 
na lipunan. Noong Abril 1970, isinilang ang Ma- 
layang Samahan ng Bagong Kababaihan o mas 
kilala bilang MAKIBAKA. 


Idinaos ang unang malaking kilos-protesta ng 
MAKIBAKA noong Abril 18, 1970, sa isang pag- 
eant ng Binibining Pilipinas. Nagpiket ang mga 
kababaihan sa Araneta Coliseum upang labanan 


ang komodipikasyon ng kagandahan gamit ng 
mga paligsahang ito. 


Nagpatuloy ang militansya ng samahan nang ip- 
rotesta nila ang militarisasyon sa pamantasan. 
Naitayo rin ang National Democratic Nursery at 
Mother's Corps para suportahan ang mga nanay 
habang namamayani ang diktadura. At habang 
nangyayari itong lahat ay binuhos din ni Lorena 
ang kalagayan at emansipasyon ng kababaihan 
sa kanyang pagsusulat. 


Nang ideklara na ni Marcos ang Batas Militar 
noong 1972, naging ganap na rebolusyonaryo na 
si Lorena kasama ng malawak na hanay ng mil- 
itanteng kababaihan. Nahubog ang kanilang re- 
alisasyon na lalaya lamang ang mga babae gal- 
ing sa gapos ng pangangabuso dahil sa kanilang 
kasarian kung lalaya rin ang lipunan. 


Iba kay Lorena, hindi batid nina Mocha, Michele, 
Pia, at Arci ang ugat ng digmaang sibil sa bansa. 
Hindi lamang ito isang suliranin na mareresolba 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo tulad ng 
inaasta nilang proma bilang “ate” sa kabataang 
kababaihan. Sapagkat hangga't hindi pa rin na- 
kakamit ang tunay na reporma at pamamahagi 
ng lupa sa mga magsasaka at nakatali pa rin sa 
pamamalakad ng Estados Unidos ay hindi bas- 
ta-basta maglalaho ang digmaan. Sa kanilang 
pakikisangkot sa NTF-ELCAC ay mas pinalag- 
anap pa nila ang kulturang macho-pyudal na 
pinalaganap ng rehimeng Duterte, galing pa sa 
kasaysayan ng mga nakaraang administrasyon. 


Kailangan nga natin ng mga kababaihang tu- 
mitindig, pero saang hanay nga ba sila bumib- 
ilang? Para kanino ang pemenismong kanilang 
inaasam? 


Lalaya lamang ang mga babae galing sa gapos ng pan- 
gangabuso dahil sa kanilang kasarian kung lalaya rin 


ang lipunan. 


27 


Yuuki Kato 
July 15, 2021 


5 “LAMAD Bagi ja 


Mu "ak 


MADASIGON: 

SI TEACHER ANDO 
AT ANG KANYANG 
LABAN KASAMA 
ANG MGA LUMAD 


Tipikal lamang na magdiwang ang mga guro tuwing nakiki- 
ta nila ang kanilang mga estudyante na magtatapos na sa 
kanilang ilang taong pagsusumikap sa pag-aaral. Ngunit ha- 
lo-halo ang nararamdamang emosyon ni Teacher Ando ngay- 
ong nalalapit na ang graduation ng mga kabataang Lumad, 
at tuwing naaalala niya ang mga pang-aabusong ginawa at 
kasalukuyang ginagawa pa rin ng administrasyong Duterte sa 
kanila. 


“Wala namang dapat nagbabakwit,” sabi niya. 


28 


Nagboluntaryo si Teacher Ando na magturo 
para sa mga nagbakwit na Lumad sa Maynila 
noong 2019. Aniya, plinano niya talagang 
manatili lamang ng ilang buwan sa pagtuturo, 
hanggang sa umabot ito ng dalawang taon. 


“Ang una kong naging struggle [sa pagtutu- 
ro] ay ang language barrier talaga. Siyempre, 
hindi ako from Mindanao talaga. Iba yung 
pag-aaral [sa bakwit school] dahil kailangan 
mong ikonekta ang konsepto sa mga karana- 
san ng estudyante sa larangan ng agrikultura 
at health,” lahad niya. 


Dagdag pa ni Teacher Ando na iba talaga ang 
karanasan hindi lang sa pagtuturo kung hin- 
di pati ang pag-aaral mismo ng kanyang mga 
estudyanteng Lumad. “Kung ako nag-aaral 
dati, iniisip ko makaangat sa ibang mga kak- 
lase ko, sa bakwit school hindi. Kailangan col- 
lective ang pag-aaral. Kapag mali, pinupuna 
agad maging teacher ka man.” 


Diniin niya na mahirap talikuran ang inhusti- 
sya na nangyayari sa mga Lumad. Bagama't 
mabigat na desisyon ang pananatili niyang 
magturo, hindi niya mapipikitan ang mga pag- 
paslang tulad na lamang ng nangyaring Li- 
anga Massacre noong Hunyo 15 kung saan 
pinatay ang tatlong Lumad-Manobo kasa- 
ma ang isang 12 taong gulang mag-aaral sa 
Surigao del Sur. Ginamit pa ng militar ang 
kanilang pagkamatay bilang propaganda at 
pinangalanan pa silang mga rebelde kahit ang 
tatlong walang habas na binaril ay 'di hamak 
lamang na mga magsasaka. 


Ayon sa Save Our Schools (SOS) network, 
nasa 30 na lamang ang mga estudyanteng 
magmamartsa sa kabuuan ng mga paaralang 
Lumad. Mula sa 215 na paaralan, 178 ang pilit 
na ipinasara ng estado. Nasa 8,000 sanang 
mga mag-aaral ang sabay-sabay na aakyat 
ng baitang o magsisipagtapos ngayong taon 
ngunit hindi na sila makakapagpatuloy ng 
pag-aaral. 


“Kaya naman nagkaroon ng bakwit school ay 
dahil sa pag-intensify ng attacks ng estado. 
Sinasabi ng gobyerno na magproprovide daw 
sila 


ng education pero nababalitaan na lang namin 
sa dating mga estudyante ng Lumad schools 
na sila ay nag-asawa na o kaya nagtrabaho na 
sa ibang lugar kasi hindi kayang magprovide 
ng mga magulang nila sa kanilang pag-aaral,” 
dagdag ni Beverly Gofredo ng SOS. 


Sa sobrang laking dagok ng pandemya at ng 
kahirapang mag-operate sa gitna ng remote 
learning, mababa pa sa 1% ang mga kabata- 
ang Lumad na makakapagtapos ng pag-aaral, 
kung kaya't hindi matiyak ni Teacher Ando 
ang nararamdaman sa nalalapit na graduation 
ng kanyang mga estudyante. 


“Hindi ka totally masaya kasi ang daming na- 
left out na students at ang daming nagsarang 
schools. Ang hirap maging masaya pero at 
the other side naman, ito na. Dito, umaasa 
kaming mas maririnig kami ng tao na kahit na 
ganoon ang naranasan ng bakwit school sa 
isang buong school year, nagpapatuloy kami,” 
sabi ng volunteer teacher. 


Giniit rin ng guro na dapat hindi ganito ang 
nangyayari sa kahit na sinong estudyante. 
Kaya naman panawagan niya na tuluyan 
nang wakasan ang madugong pamamalakad 
ni Duterte upang mawakasan na rin ang su- 
nod-sunod na mga atake sa mga Lumad at 
makapag-aral na nang payapa ang mga ka- 
bataang layunin lamang na protektahan ang 
kanilang lupang ninuno. 


“Ang dami nang nangyari. Ang dami nang 
pagpatay. Sobra na. Wakasan na,” ani Teach- 
er Ando 


Militanteng sasalubungin ng bawat guro 
at mag-aaral ng mga bakwit schools ang 
nalalapit na graduation sa Hulyo 17 at napa- 
panahon lamang na pagpugayan ang patuloy 
na paggiit ng mga Lumad para sa kanilang 
karapatan, hindi lang makapag-aral, kung 
hindi manatili rin sa kanilang mga komunidad. 


“Madasigon,” bitaw ni Teacher Ando. “May ta- 
kot man akong nararamdaman, laban lang!” 


29 


Duterte once vowed to liberate farmers from poverty by dis- 
tributing the land that is rightfully theirs before he assumed 
office back in 2016. But in his five-year rule, more blood has 
been shed on our crops as he eats his words with more than 
300 peasant deaths under his regime. 


In front of 100 farmers and land rights advocates, the then 
presidential candidate promised to provide a “better alterna- 
tive” by pursuing land reform and distribution “differently” and 
even claiming that the past administration's Comprehensive 
Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) 
was an outright failure. 


However, little to no further efforts to improve the conditions 
of local farmers and their struggle for genuine agrarian reform 
has been made, making his grand display during campaign 
season all talk and no walk. 


FOUR WAYS THE 
PHILIPPINE 
PEASANTRY 
SUFFERED UNDER 
DUTERTE'S RULE 


Furthermore, the implementation of the An- 
ti-Terror Law along with continuing operations 
of the National Task Force to End Local Com- 
munist Armed Conflict (NTF-ELCAC) have tar- 
geted a population of peasants and labeled 
them as rebels. This resulted in widespread 
farmer deaths in the countryside. 


Here are four incidents wherein peasants and 
peasant activists were slain under the Duterte 
administration: 


Sagay 9 


On October 20, 2018, nine sugarcane farmers 
were shot by around 40 armed men at Hacien- 
da Nene in Barangay Bulanon, Sagay City. Four 
of these farmers were women while two were 
minors. 


The slain peasants were part of the National 
Federation of Sugar Workers (NFSW). Accord- 
ing to the group, the farmers participated in 
“bungkalan” where they cultivate unoccupied 
land as their militant response to the govern- 
ment's refusal to distribute all land to the tillers. 


Authorities had initially blamed the New Peo- 
ple's Army (NPA) despite the rebels clarifying 
their non-involvement in the killings. 


Randy Echanis 


Anakpawis Chair and Kilusang Magbubukid 
ng Pilipinas Deputy Secretary General Ran- 
dall “Randy” Echanis was slain inside his own 
home at Guezon, City. Echanis was known for 


forwarding the Genuine Agrarian Reform Bill 
(GARB) in place of the false attempts to dis- 
tribute land to farmers. 


Echanis was also a political adviser for the 
National Democratic Front of the Philippines 
(NDFP) and openly condemned the suspension 
of peace talks ordered by Duterte last 2017. 


The late Anakpawis chair was said to be un- 
dergoing medical treatment when he was at- 
tacked by state forces. Furthermore, his au- 
topsy showed signs of torture or prolonged 
inflicted pain according to Dr. Raguel Fortun 
from the University of the Philippines College 
of Medicine. 


Tumandok Massacre 


Nine indigenous people (IPs) from the Panay 
Tumandok community were killed in simulta- 
neous police operations on December 30, last 
year. Seventeen others were arrested. 


The victims were accused as armed rebels by 
the military. According to Panay Alliance Kara- 
patan, the Tumandok farmers were known 
community leaders who constantly opposed 
the high militarization happening in their com- 
munity to protect their indigenous rights to 
land. 


Police Regional Office — Western Visayas 
claimed the operations were conducted based 
on information from civilians on personalities 
who owned high-powered firearms. However, 
both killed and arrested IPs were all unarmed. 


Lianga Massacre 


Just last month, June 16, three Lumad-Manobo 
farmers were slain in Sitio Panukmoan, Baran- 
gay Diatagon, Lianga. 


According to human rights group Karapatan, 
the 3rd Special Forces Battalion of the Philip- 
pine Army opened fire at them while they were 
harvesting abaca. 


One of the victims was 12-year-old Angel Ri- 
vas, a grade 6 student at the Lumad school 
Tribal Filipino Program of Surigao del Sur. 


The military tagged the slain Lumads as mem- 


bers of the NPA even though they were clearly 
unarmed at the time of their attack. 


31 


MGA MAGSASAKA, 
NANAWAGAN NG 
LIBRENG ABONO 

SA DA 


Dumaing ang mga magsasaka sa 
biglaang pagtaas ng abono sa pagsa- 
saka mula P850 pesos noong Oktubre 
2020 sa P1,600 hanggang P1,800 
ngayong taon. 


Ayon sa Samahang Industriya ng Agri- 
kultura (SINAG), may posibilidad na 
umabot pa ito sa P2,300 kung bababa 
ang suplay ng abono. 


“Kumukuha tayo [ng pataba] sa Indo- 
nesia, Malaysia, Middle East, China: 
pero ang problema ang China nagan- 
nounce na sila na hindi na sila mage- 
export. Poprotektahan na nila ang mga 
magsasaka nila,” dagdag ni SINAG 
Chairman Rosendo So. 


Dahil dito, maaring umakyat sa P18 
kada kilo ang magagastos sa pro- 
duksyon ng palay mula sa nakaraang 
P15 kada kilo. Kasabay nito ang pag- 
bagsak ng presyo ng imported na bi- 
gas kasabay ng farmgate price ng pa- 
lay sa P17 kada kilo, kaya't wala nang 
matitirang kita para sa mga magsasa- 
ka. 


Nanawagan ang SINAG at iba pang 
magsasaka sa Department of Agricul- 
ture (DA) na mamigay ng libreng abono 
mula sa badyet ng Bayanihan o kaya 
sa buwis galing sa Rice Tarrification 
Law (RTL). Ngunit, tugon ng DA ay 
mag-apela na lamang sila sa kongreso 
para sa 2022. 


Maaalalang tinanggalan na ng tari- 
pa ang mga pinapadalang bigas gal- 
ing ibang bansa noong pinirmahan ni 
Duterte ang RTL noong 2019 ng Pebre- 
ro. Ayon sa datos ng Kilusang Mambu- 
bukid ng Pilipinas (KMP), tumaas nang 
304% ang import dependency ratio 
(IDR) ng bigas. Inulat rin ng Bantay Bi- 
gas ang P90 bilyong pagkalugi ng mga 
magsasaka ng palay dahil sa RTL. 


“Milyong magsasaka ng palay ang 
mauuwi sa pagbebenta ng kanilang 
lupain dahil nangangahulugan ng pag- 
kabangkarote ang liberalisasyon ng 
bigas,” ani Anakpawis Party-list repre- 
sentative Ariel Casilao noong 2019 sa 
isang protesta laban sa RTL. 


Nagfile ang Anakpawis Party-list ng 
kanilang certificate of nomination and 
acceptance noong Oktubre 6. Nanga- 
ko ang kanilang first representative na 
si Rafael “Paeng” Mariano sa pagtang- 
gal ng RTL at pagsulong ng tunay na 
repormang agraryo. 


“Libreng pamahagi ng lupa para sa 
ating magsasaka, sapat at nakabubu- 
hay na sahod para sa ating mang- 
gagawa sa publiko at pribadong sek- 
tor, sapat at permanenteng trabaho, at 
maayos at disenteng paninirahan para 
sa ating maralita, at pagtataguyod ng 
mga demokratikong karapatan,” lahad 
ni Mariano matapos ang filing. 


Yuuki Kato 
October 11, 2021 


HUWAD ANG 


KALAYAAN SA 


ILALIM NG 


IMPERYALISMO 


Tunay ngang magiting ang mga lumalaban 
upang ipagtanggol ang lupang sinilangan, 
ngunit hindi makatarungan na pagkatapos 
ng ilang taong pambubusabos ay patuloy 
pa rin tayong pinagkakaitan ng tunay na 
kalayaan. 


Inaalala tuwing ika-9 ng Abril ang pagmart- 
sa ng mahigit 76,000 sundalong Pilipino at 
Amerikano mula Bataan hanggang Tarlac 
matapos bumagsak ang Corregidor. Kung 
kaya't bukod sa pagpupugay sa sakripisyo 
na ginawa ng mga sundalo ay pinatatam- 
pok rin ng Araw ng Kagitingan ang malapit 
na relasyon at pakikipagkaibigan kuno ng 
tropang Amerikano sa ating mga ninuno, 
na diumano ay nakatulong sa ating paglaya 
laban sa mga Hapones. 


Sa katotohanan, hindi pa rin tuluyang na- 
gagapi ang mga mananakop ng Pilipinas, 
bagkus ay nag-iba lamang ng porma ng 
pakikitungo ang Estados Unidos. Simula't 
sapul, noong binenta pa lang tayo ni Agu- 
inaldo sa mga Kano ay hawak na nila tayo 
sa leeg. Marapat lang na ilapat ang katoto- 
hanang sila ang primaryang dahilan kung 
bakit kailangang magpaalipin ng bansa sa 
likod ng likas na kayamanang mayroon ito. 


Lumilitaw ito sa pagpapatakbo ng ating 
mga institusyon--mapa-militar, pangkalu- 
sugan, o edukasyon. Kaya sinuspinde ang 
pagkapaso ng Visiting Forces Agreement 
(VFA) sa kadahilanang kailangan daw na- 
tin ng magsusuplay ng hindi lamang armas 
at kagamitang pandigma, pati na rin posi- 
bleng donasyon ng mga bakuna panlaban 
sa COVID-19 na matulin muli ang pagtaas 
ng bilang ng kaso. 


Hayag din ito sa produksyon at industri- 
ya na halos kontrolado lamang ng mga 
dayuhang puwersa. Bagama't isa sa mga 
pinakamalaking suplayer ang Pilipinas 
ng iba't ibang hilaw na materyales ay 


34 


nananatiling nasa pinaka-naghihirap na 
sektor ang mga pesante sapagkat ang lim- 
pak-limpak na kita galing sa sobrang tu- 
bong pinapatong matapos itong mailuwas 
at imanupaktura bilang bagong produk- 
to ay napupunta lamang sa kapitalistang 
bansa. 


At upang manatili ang burukrasyang nag- 
papatakbo sa mala-kolonyal nating lipunan 
ay iniluluklok mismo sa mga matataas 
na posisyon ang mga naghaharing uring 
kinabibilangan ng mgapanginoong may 
lupang pinananatiling buhay ang abu- 
sadong itsura ng pyudalismo. Kabilang 
pa rito, angmga burgesya kumprador na 
umuugnay sa mga nagpapatakbo ng mo- 
nopolyo ng industriya, kung kaya't wala 
tayong pagpipilian kung hindi konsumihin 
ito. 


Hindi lang literal na mga produkto ang pin- 
ipilit ipakain sa ating mga sistema kung 
hindi kultura, midya, pati mismong kas- 
aysayang pinanday ng ating mga ninuno 
ay binubura't pinapatungan ng bagong 
tintang pumapabor sa magiging pagtingin 
ng hinaharap na henerasyon sa mga dayu- 
hang mananalakay, tulad na lamang ng 
ipinagdiriwang ngayong araw. Kasabay 
ng pag-alala sa mga martir na naglingkod 
at lumaban para sa sambayanan ay ang 
patuloy na pagbaklas sa mga nangangala- 
wang kadena ng pang-aabuso ng impery- 
alistang kapangyarihan. 


Sa araw-araw na tayo'y pinapahirapan ng 
imperyalismo, araw-araw din idinaraos 
ang araw ng kagitingan. 


Yuuki Kato 
April 9, 2021 


35 


“HINDI AKO NP 


36 


GIIT NG 
INOSENTENG BABAE 
NA PINAPASUKO 

NG NTF-ELCAC 


Yuuki Kato 
February 18, 2021 


Sapilitang pinasusuko ng mga sundalo si Esterlita Palma, isang ina na nakatira 
sa Brgy. San Roque, Guimba, Nueva Ecija, bilang miyembro ng Communist Party 
of the Philippines-New People's Army (CPP-NPA) kapalit diumano ng halagang 
P65,000 at kabuhayan, ayon sa ulat at bidyo ng Radyo Natin Guimba. 


Ayon sa panayam sa biktima, biglaang pinasok 
na lang ng dalawang hindi unipormadong mil- 
itar kasama ang dalawang babae ang bahay 
ni Palma noong Pebrero 15, bandang 7:00 ng 
gabi. Ayon sa mga militar, nakalista si Palmasa 
“masterlist” ng mga miyembro ng NPA kaya't 
puwede siyang hulihin kahit walang inilapag 
na warrant of arrest ang korte. 


Pinapunta si Palma sa isang kampo ng mga 
sundalo at pinaaamin bilang NPA. Ngayong 
taon, tumaas ng 3,0004 ang pondo ng Na- 
tional Task Force to End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC) na umabot sa 
P19 billion. 


Dagdag pa niya, ilang beses na siyang pin- 
upuntahan at binibigyan pa ng bigas kapalit 
ng “paglinis ng kaniyang pangalan” kahit to- 
do-tanggi itong isa siyang rebelde. 


“Tahimik ang buhay ko at nabubuhay ko ang 
mga anak ko sa pakikitanim ng palay. Bakit 
kailangan kong sumuko. Hindi ako NPA,” pa- 
liwanag ni Palma. 


Kinundena naman ng CPP ang mga kaso ng 
sapilitan at pekeng mga surrenderee sa ka- 
dahilanang kinukurakot lamang ng militar ang 
pondo at benepisyong nakalaan sa Enhanced 
Comprehensive Local Integration Program 
(E-CLIP) - ang programa ng NTF-ELCAC para 
diumano sa mga “magbabalik-loob” na rebel- 
de. 


Gayunman, may ilang sumukong NPA pa 
rin ang hindi nakatanggap ng benepisyong 


ipinangako sa E-CLIP. Ang ilan sa kanila ang 
pinaslang ng mga otoridad gaya ni Michael 
“Ka Teban” Bagasala sa Bicol, anak ng Nelly 
Bagasala na pinaslang rin noong 2018. 


Sa P16.4 bilyong pondo ng NTF-ELCAC na na- 
kalaan sa mga barangay, nasa 40% nito ang 
nakalaan sa Davao region, ang balwarte ni 
Sara Duterte na matunog na kakandidato sa 
darating na 2022 national elections. 


Maaalala namang inaresto ng 202nd Infantry 
Brigade ang 16 na uniyonista ng Coca-Cola sa 
Santa Rosa, Laguna at iprinisenta sa publiko 
bilang mga NPA surrenderee noong Mayo Uno 
ng nakaraang taon. 


Giit ni Marco Valbuena, tagpagsalita ng CPP, 
sa isang pahayag, “Instead of addressing the 
workers' plight and hunger amid the pandem- 
ic, the regime used public money to fool the 
people with another staged “surrender” cer- 
emony.” 


(Sa halip na solusyunan ang kalagayan at ka- 
gutuman ng mga manggagawa sa gitna ng 
pandemya ay ginamit pa ng rehiman ang pera 
ng bayan upang lokohin ang mga mamamayan 
sa isang pekeng “surrender” ceremony.) 


Nagpa-blotter na si Palma sa kanilang baran- 
gay sa kadahilanang natatakot na siya para sa 
seguridad ng kaniyang pamilya. 


It is appalling when you realize how those 
who feed the entire nation are also the 
ones who suffer from empty stomachs. 


` While flipping through her third grade son's 


learning module, mother Jenice Ramiro 
from Marinduque came across a lesson for 
proper nouns and common nouns. Under 
the lesson's introduction was an illustra- 
tion of a family dressed in tattered clothes 
with the title “The Farmer” above a con- 
tinued passage. She could not contain her 
disappointment and proceeded to call out 
the Department of Education (DepEd) in a 
now deleted Facebook post. 


8) What's In 


yt 


ons: Read the passage caratully, Underline 


assage 


the nour 


The Farmer 


ng Efren lives in one of the barangays in Tarragona. He 


i x Pedro, Jua 
r. He hos six children, namely: Maria, Mario, 
4 Kiko to feed on. That's why he needs to work hard to 


neY- 38 


“Bakit kaya ganito ang larawan ng pami- 
lya ng farmer? Gulagulanit ang mga damit, 
madungis, at may hubad pa na bata. Na- 
pakababa naman po ng pagkakalarawan 
nila sa magsasaka. Paano naman po natin 
maeengganyo ang mga bagong henera- 
syon na magsaka kung ganyan? Nakaka- 
sakit ng loob,” Ramiro stated. 


People on social media were quick to jump 
on the issue and share their takes in sup- 
port of Ramiro's sentiments. Her friend, 
Ma. Teresita Santillan, revealed that she 
finished a degree in agriculture and is part 
of several farming groups. “Hindi po pulubi 
ang ating magsasaka, kung wala sila wala 
tayong pagkain. Mararangal ang ating 
magsasaka,” Santillan expressed on her 
Facebook post sharing Ramiro's picture. 


The sentiments of Ramiro and the neti- 
zens that clamored on the poverty-strick- 
en imagery of farmers are very much val- 
id. However, one should point out that 
the illustration may be exaggerated and 
stigma-laden, but it cannot be completely 
written off as false. While it is true that this 
type of representation in modules paints 
an ugly picture of the agriculture sector, 
we have to realize that even though we 
want our farmers to appear prosperous, 
such depiction deviates from reality, for 
Filipino peasants are part of the poorest 
sectors in our society. 


What the DepEd modules failed to tackle 
is the cause of the farmers' dismal situa- 
tion. DepEd modules fell short in critically 
explaining why the conditions of our coun- 
try's peasantry has always been rooted on 
oppression of the ruling class since the 
very beginning--when friars would claim 
Philippine land as theirs and make natives 
break their backs in the heat of the scorch- 
ing sun, all for a small share of money that 
is far from the equivalent amount of their 
given labor. The faces of these friars have 
now turned into modern day landlords who 
could care less about alleviating the status 
of our farmers if it means they get to keep 
their undeserved wealth. 


DEPED'S OUTRIGHT 
FAILURE TO PORTRAY 
PEASANT STRUGGLES 

IN THE PHILIPPINES 


This debate of how farmers should be 
presented to our youth has watered down 
the actual ongoing struggle for genuine 
land reform. Despite provisions from the 
Comprehensive Agrarian Reform Program 
(CARP) offering slight improvements on 
the working conditions of our peasantry, it 
misses the very point of pushing for actual 
ownership of the land they rightfully own. 


Farmers and fishermen should not just 
stop at being mere beneficiaries of land 
distribution, but rather actively participate 
in distributing it to the long deserving sec- 
tor as well, away from the hands of des- 
potic landlords that abuse these spaces 
for neoliberalization or privatization behind 
the lens of “development” when in fact, 
real development lies in the nationalization 
of these lands and our country's produce. 
This is why Anakpawis, a party-list repre- 
senting the peasantry, has been fighting 
to push the Genuine Agrarian Reform Bill 
(GARB) to law. 


However, this administration, and the 
presidents that came before Duterte, can- 
not sink into their brains that landlessness 
is one of the root causes of poverty in the 
Philippines. Instead, they equate the legal 
fight for land reform to rebellion, targeting 
masses of farmers and fishermen who or- 
ganize themselves in order to struggle for 
their rights to proper pay and ownership. 
Last 2018, gunmen shot at nine farmers 
who were members of National Federation 
of Sugar Workers (NSFW) in Sagay, Ne- 
gros Occidental. This year, a sickly Ran- 
dy Echanis, chairperson for Anakpawis, 
was brutally murdered in the middle of the 
night. Recurring cases of arson which are 
internally known to be started by the local 
government of Bacoor, Cavite, have been 
haunting the coastal communities and the 


families that live there, forcing them to 
evacuate and lose their sole livelihood. 


On March 7, the infamous Bloody Sunday 
Massacre, state forces forced their way 
inside the office of the Workers' Assis- 
tance Center in Dasmarinas, Cavite and 
shot Manny Asuncion, Bagong Alyansang 
Makabayan secretary general, who cham- 
pioned the fight of the farmers residing 
in Hacienda Yulo against the continuous 
terrorizing of the Ayala-Yulo goons. Even 
those who speak out against the injustices 
of the peasantry live with a target on their 
backs. With one swift command from their 
fascist master seated in Malacanang, the 
AFP-PNP will not think twice in pulling the 
trigger. 


No matter how stern DepEd is in promising 
to “probe” into the stereotyping depicted 
in the modules, their role as an extended 
arm for state propaganda will remain prej- 
udiced to one of the most important mi- 
nority sectors in Philippine society in lead- 
ing our production. They may merely get 
rid of the ragged outfits and redraw them 
in normal clothes with wider smiles, but 
that will not change the fact that our rice 
is laced with bullets and our food has trails 
of blood coming from the farms and homes 
of the 317 peasants who were killed under 
the Duterte administration alone. 


But if DepEd won't enlighten students of 
the liberation that is to come, the mass- 
es shall, once again, march to the streets. 
Students will witness history being made 
outside the four walls of a classroom, or 
in this case, a Zoom call—history that can 
never be translated inside an excuse of a 
“learning” material. 


Yuuki Kato 
March 20, 2021 


39 


A DELUSIONAL 
STATE'S VICTORY 
IS THE FILIPINO 
PEOPLE'S LOSS 


Yuuki Kato 
December 6, 2020 


TW: Mentions of 
suicide and death 


This school year never came close to a victory. 


When Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones proud- 
ly declared victory against COVID-19 during the official start of classes 
last October 5, the whole country was already fighting a losing battle. 
Aside from the fact that the virus was nowhere near to being contained, 
students and teachers were forced to shift to a remote learning setup 
without adeguate preparation and support. The turbulent transition fur- 
ther exposed the Philippine education systems anti-democratic character. 


AN OBVIOUS LOSS FROM THE START 


Together with the Commission on High- 
er Education (CHED), DepEd should have 
taken the hint when a significant number 
of their constituents have already lost 
faith in the remote learning setup from 
the beginning. Around three million lower 
education students were recorded as un- 
enrolled when schools formally opened. 
Meanwhile, the Philippine Association of 
State Universities and Colleges (PASUC) 
estimated that 44,069 students from state 
universities and colleges (SUCs) have 
planned not to enroll this academic year. 


“One child left behind is one too many, and 
the government is duty-bound to ensure 
each and every Filipino's exercise of all of 
their constitutionally guaranteed rights,” 
Raymond Basilio, secretary-general of 
the Alliance of Concerned Teachers (ACT) 
said. 


These numbers do not include private in- 
stitutions that have closed due to lack of 
enrollees. According to DepEd, 748 pri- 
vate schools have suspended operations, 
affecting the jobs of 3,233 teachers in the 
middle of a pandemic. 


In addition, the department also ordered 
the closure of Community Technical Col- 
lege of Southeastern Mindanao (CTCSM) 
in Davao de Oro last May, bringing the tal- 
lied number of shut down Lumad institu- 
tions to a total of 176. 


The schools that did continue to operate, 
on the other hand, pushed their faculty 
to the limit in preparing for the opening 
of classes. Based on a survey conducted 
by DepEd, 13% of teachers did not have 
any gadgets of their own to use for online 
classes, and even in the ranks of those 


who have gadgets, 49% do not have their 
own internet connection and 10% had no 
signal reception at all in their area. This 
dire situation had forced teachers from 
Maducayan Elementary School of Moun- 
tain Province to walk nine kilometers and 
cross a river just to attend a webinar on 
blended learning. 


“Ang signal naman doon ay fluctuating, 
nawawala, kasi 'yung ginagamit namin ay 
cellphone, pumunta kami doon sa hill, ku- 
muha kami ng speaker para isa lang ang 
magamit na cellphone para hindi naman 
maagawan 'yung signal,” head teacher Ju- 
lita Gumatay said. 


(“The signal in our area is often fluctuat- 
ing. We are using a cellphone, we went on 
the hill and got a speaker so we can just 
use one phone to avoid competing for a 
good signal.”) 


Despite the apparent cracks evident in 
Briones' premature victory lap just before 
classes started, the two agencies contin- 
ued to trek on rocky terrain, clearly un- 
prepared for the impending avalanche to 
come. 


A CATASTROPHIC PERFORMANCE 


In the first three months into the school 
year, three students have taken their own 
lives. Though each experienced differ- 
ent circumstances, a frequently reported 
commonality between them is difficulty in 
coping with the remote learning set-up. 


DepEd attempted to soothe the alarming 
frequency of suicides by releasing a state- 
ment online that appealed to the public to 
“stop directly connecting such to mod- 
ules or distance learning” as they have 


41 


42 


received police blotters and incident re- 
ports that did not include the current set- 
up asthe primary cause of these deaths. 
While the cause of suicide cannot and 
should not be reduced to a single reason, 
such dismissive remarks obscure the im- 
pact of remote learning and the overall 
educational situation on students' mental 
health. DepEd made more effort in clean- 
ing themselves out of the issue rather 
than approaching the incidents with tact 
and empathy. Instead of providing psy- 
chosocial help and proactively addressing 
the faults of the current set-up, they re- 
sorted instead to constructing tone-deaf 
remarks that did not impress the public. 


And even that was notthe last of their in- 
sensitivity. 


When typhoons Quinta and Rolly tempo- 
rarily halted classes and left detrimental 
marks in their paths of destruction, Secre- 
tary Briones told schools that were badly 
affected by calamity to create their own 
solutions, essentially hanging them out to 
dry. She went so far as to tell teachers and 
students to iron and hang the unsalvage- 
able modules that were flooded. Days lat- 
er, it was reported that a father and son, 
who was supposedly running for Latin 
honors, from Catanduanes died after go- 
ing back to save the boy's school supplies 
and modules. 


Quickly followed by another storm, Ulyss- 
es, and the absence of an effective, com- 
passionate, and competent President, the 
whole of Luzon was pushed into a state of 
calamity. Homes in Marikina are still cov- 
ered in mud while municipalities in South- 
ern Tagalog still have no electricity, run- 
ning water, and internet services. 


Despite the relentless onslaught of trag- 
edy and the three incoming storms ex- 
pected to arrive as 2020 finally comes to 
a close, CHED Chairman Prospero De Vera 


firmly rejected the calls for a nationwide 
or Luzon-wide academic break--once 
again, throwing all the burden to individual 
schools while leaving those still in recov- 
ery far behind. 


AN OVERALL, INDISPUTABLE FAILURE 


The ability of this administration to shrug 
off the devastation brought upon by the 
pandemic and the abrupt shift to remote 
learning is borderline inhumane. The vic- 
tory Briones boasted of last October was 
indeed a triumph for her, De Vera, and the 
government for fulfilling their self-serving 
interests at the expense of Filipinos' right 
to proper education without endangering 
their health, jobs, shelter, and even their 
own lives. 


Remote learning was an abject failure that 
unmasked the manifestation of this coun- 
try's anti-democratic education system 
that always catered to the privileged. With 
the heavy need for technology and a con- 
ducive learning environment under remote 
learning, which many people have no ac- 
cess to, this becomes even more appar- 
ent. 


It is no surprise then that students and 
faculty from different parts of the country 
have initiated their own movements and 
demanded that their respective institu- 
tions heed demands for academic breaks, 
or atthe very least, ease. Universities like 
the Ateneo de Manila and the University 
of the Philippines have continuing student 
strikes. 


Though each student movement is differ- 
ent, they are unified by one goal: to hold 
the Duterte administration accountable 
for its criminal negligence once and for all. 
Only when Duterte is unseated shall we 
raise our fists in victory. 


#DefundNTFELCAC 


43 


Noong ika-5 ng Agosto, nagbitaw si Defense 
Secretary Delfin Lorenzana na hangga't nam- 
amatyag ang kapangyarihan ni Duterte sa 
Malacañang ay wala nang pag-agang ibalik 
pa ang UP-DND Accord. Walang habag ring 
kinumpirma ang paniniktik ng militar sa loob 
ng tinaguriang malayang pamantasan. 


Hindi naman ito ang unang beses na sinubu- 
kan ng estado na ipasok ang kaniyang mga 
kuko sa loob ng kahit anong institusyon. Mat- 
apos ang unilateral abrogation, binantaan ng 
pekeng Duterte Youth Party-list na isunod sa 
pagkabuwag ang PUP-DND Accord. Pinangu- 
nahan na rin ng National Task Force to End Lo- 
cal Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) 
ang pangrered-tag sa Ateneo de Manila Uni- 
versity (ADMU), De La Salle University (DLSU), 
Far Eastern University (FEU), at University of 
Santo Tomas (UST) bilang mga “recruitment 
haven” ng rebelde. Ang mga atake na nangya- 
yari sa kasalukuyan ay pawang nagpipinta ng 
masalimuot na larawan ng kahapon -- kung 
saan ang namumunong diktador ay siya ring 
galit sa kabataang lumalaban. 


Solido ring nakatalaga sa kasaysayan kung 
anong sektor ang masikhay na kumilos para 
gapiin ito: ang mga mag-aaral. 


Naaalala pa ng kalsada ang bawat pady- 
ak ng malalawak na hanay ng estudyanteng 
nagmartsa laban sa inhustisya ng rehimeng 
Marcos noong First Quarter Storm. Tatlong 
buwan nagkasa ng kilos-protesta ang mga 
kabataang makabayan. Niyanig ng sigwa ang 
buong bansa at nagsilbing mitsa ng kilalang 
People Power Revolution na tuluyang nagpa- 
talsik sa diktador. Sa sumunod na taon, na- 
kiisa ang mga mag-aaral sa panawagan ng 
mga tsuper sa biglaang pagtaas ng presyo ng 


langis. Itinatag ang Diliman Commune sa loob 
ng malayang pamantasan. Nagsama-sama 
ang transport workers, propesor, peryodista, 
at mismong konseho ng mga mag-aaral upa- 
ng tayuin ang barikada upang harangan ang 
pagdagsa ng puwersa ng estado. 


At nang maisabatas na ni Marcos ang Mar- 
tial Law noong 1972, uminit pa lalo ang kilu- 
san laban sa tortyur, pagpatay, at biglaang 
pagkawala ng kung sino mang sumubok na 
bumatikos sa gobyerno. Mismong mga mag- 
aaral na nga ang nagpasyang tumigil muna 
sa akademya at sa halip ay ialay ang kanil- 
ang buhay upang palayain ang inang bayan 
sa pambubusabos, tulad na lamang ni William 
Begg -- isang kilalang martir at bayaning sinu- 
lat ang mga salitang, “I cannot in conscience 
continue my academic studies, nor do | have 
any ambition to live a nice, peaceful and se- 
cure life. For this in effect would mean a com- 
promise of inaction in the face of intensifying 
economic crises and repression as well as 
monopolization of political power by a fascist 
dictatorship.” 


Hindi tumigil kay Marcos ang diwang palaban 
ng mga mag-aaral nang balak kaltasan ni Erap 
ang badyet edukasyon. Binuo ang mga alyan- 
sang Estrada Resign Youth Movement at UP 
Coalition for the Urgent Resignation of Estra- 
da (UP CURE) nang lumabas ang mga iligal na 
transaksyon ng dating presidente. Lumabas 
sa Collegian ang headline na “NO CLASSES 
UNTIL ERAP STEPS DOWN” at umabot 20,000 
na katao mula sa UP ang sumapi sa EDSA Dos 
at tumigil sa lansangan hanggang sa nilisan na 
ni Erap ang palasyo. 


Nanaig ang sigla ng protesta hanggang 2019, 
nang tangkang ibalik ni Senator Bato dela 


MULA BARIKADA 
HANGGANG KALSADA: 
ANG STUDENT 
MOVEMENT SA 
PILIPINAS 


44 


CD 
MAKSA | 
SA MGA 
TSUPER 


Yuuki Kato 
August 20, 2021 


— ae Gr f 
BEN ng EKE 
rm | 9) AGA 


` at 


46 


Rosa ang Anti-Subversion Law upang maniktik muli sa loob ng pamantasan. 
Binaluktot niya ang makulay na kasaysayan ng UP sa pakikibaka upang takutin 
ang mamamayan at gamitin ito sa crack down ng mga tuligsa sa pamumuno ni 
Duterte. Sa gayon ay idineklara ni dating Student Reagent John Isaac Punzalan 
ang August 20 bilang “Day of Walkout and Action” at dumagsa ang mga estudy- 
ante galing sa iba't ibang bahagi ng UP System palabas ng kanilang silid-aralan. 
Umalingawngaw ang bawat sigaw at panawagan ng mga iskolar sa Silangang 
Palma na depensahan ang pamantasan. 


Ang kasaysayan ng student movement ay hindi lang dapat nananatiling mga 
ala-ala ng pakikibaka. Ito ay pinapasa sa susunod na mga henerasyon ng ka- 
bataan. Ito ang konkretong patunay na mayroon at mayroon tayong magagawa 
bagama't nag-aaral pa lamang. Walang edad ang pagiging mulat at kapasyah- 
ang lumaban, lalo na't ngayong hinog na hinog ang mga kondisyon upang igiit 
muli ang ating karapatang-pantaong lubusang nilabag ng rehimeng Duterte. 


Iskolar ng Bayan, ipinapasa na sa atin ang sulo. Oras na muli para magliyab ang 
ating diwang makabayan! 


MARCO Bwss 
H. 
D 
T 


II. 
MANUNULAT 


Sarili 


noong 1970, inorganisa ng Wor 
ng Sadeka sa pangunguna ni Lorie Barr 
bagong pambansang-demokratikong s: 
na ito sa Binibining Pilipinas sa Arane 
unang pangmasang-pagkilos ng Makib 
"Ang kababaihan ay dapat makibaka pa 


n's Organizing Committee (WOC) 
„ang Makibaka, ang kauna-unahang 
mahang pangkababaihan. Ang piket 
ta Coliseum noong April181970 ang 

ca. Ang nakasulat sa isang plakard: 


¿sa pambansang demokrasya" 


UNTITLED 


posted on Twitter on 
50 August 22, 2021, 12:06 PM 


the IV drips almost one drop per second. the 
sound ofthe air-conditioning drowns out the 
volume of the television playing that cheesy noon 
time show from Channel 7. it's the only channel 
the hospital has right now because you need 
cable to watch the decent one from Channel 11. 


the awkwardly timed laugh track mixes with my 
unhinged thoughts. today, that bag of liguid 
medicine attached to my thinning veins is 
harmless. tomorrow, my legs will fail to bring me 
even to the nearest corner of my room. my 
stomach will refuse to keep the slightest bites of 
food and the tiniest sips of water. my bladder will 
scream in pain whenever i try to relieve myself on 
the toilet. my head will feel so heavy i will opt to 
throw my body to the wall and bash it with all my 
might, just to stop the pulsing. 


ironically, i need to kill parts of myself to live. 

but today, i bask in the calm before the storm. i still 
have two hours before my IV runs out. i chuckle 
along with the TV as if we're collectively laughing 
off my dismal circumstance, close my eyes, and 
start a silent countdown. 


four more months until certain uncertainty. 


51 


52 


“SA HINABA-HABA NG PRUSISYON, 
SA PAGUPITAN RIN ANG TULOY.” 


“Sure ka na, neng?” tanong sa.akin ng manggugupit hawak ang razor sa kani- 
yang kanang kamay habang ang kaliwa ay nakapatong sa aking balikat. 


Tumigil ako sa pagkalikot ng selpon at pilit kong tinaas ang aking ulo mula sa 
pagyuko. Hindi ako makapagkunwaring abala sa aking hawak. Tinitigan ko ang 
sarili ko sa salamin. Tinutok ko ang aking mga mata sa natitirang buhok sa akin 
ulo, kapantay lamang ng aking baba. Tanaw ko rin ang repleksyon ang mga 
poster ng mga mowdel na nakadikit sa pader ng pagupitan. May babaeng ang 
buhok ay umaabot ng baywang at may iba naman na hanggang leeg lamang. 
Ang ibang buhok nila ay deretso, ang iba ay kulot, at ang iba naman ay may mga 
makintab at magarang kulay. Biglang bumigat ang realidad ng aking magiging 
desisyon. Nakapagnilay naman ako ng matagal sa loob ng kotse mula bahay 
patungo sa parlor, pero hindi ako agad nakasagot. 


Simulan muna natin sa paglabas ng aking diagnosis noong Hulyo. Stage 1A can- 
cer, pero hindi dito iikot ang ating kuwento. Iba pang arko ang paghihinagpis ko 
diyan. Natatawa pa nga ako sa aking sarili, kung tutuusin, dahil ang una kong 
tinanong sa Google pagkauwi ay ang posibilidad ng panlalagas ng aking buhok 
habang nagpapagamot. 


Sa dinamirami ng puwede kong hanapin sa internet, bakit nauna pa ang patung- 
kol sa buhok? Hindi ko man lang ikonsulta ang mga matinding epekto ng proseso 
ng pagpapagaling kagaya ng pagkakaroon ng lagnat, madalas na pagsusuka, o 
kaya pamamanhid ng buong katawan. Kapag tatanungin ako sa isang panayam 
kung ano nga ba ang paborito kong bahagi ng aking katawan, hindi ako mag- 
dadalawang isip na buhok ang isagot. Mula pagkabata, buhok ko ang unang 
pinapansin at pinupuri sa akin. Hindi mawawala sa mga usapan ang madalas na 
pagtatanong kung paano ko ito napapanatiling makapal, makintab, at bagsak 
na bagsak. Kaya naman pinagtuunan ko ito ng kakaibang pansin at alaga. Pili 
lamang ang brand ng aming shampoo at conditioner. Gumagamit ako ng langis 
para mas lalo itong kumintab at dumeretso, iwas buhaghag sa buong araw. Ni- 
isang beses ay hindi ko ito pinakulayan sa takot na baka ito ay masira't numipis. 


At dahil ang buhok ko ang unang pinupugayan ng mga tao sa aking paligid, mas 
lalo ko siya ginawang kapansin-pansin. Bumili ako ng iba't ibang palamuti tulad 
ng mga makukulay sa hair clip na umaabot ng limang piso kada piraso tuwing 
sale sa Shopee. Naging uso noon ang mga kakaibang disenyo ng scrunchies 
o mga ipit sa buhok. Nag-iipon ako ng sanrio at nagpapatirintas sa aking mga 
kaklase tuwing tanghalian. Kada hawak nila sa buhok ko ay hindi mawawala ang 
mga katagang “ang lambot” habang dinadaan nila ang kanilang mga daliri sa 
bawat hibla. 


Minsan ko rin naman tanungin ang aking sarili kung bakit malaking aspeto para 
sa isang babae ang haba ng kaniyang buhok. Mauugat rin pala ito mula sa ating 
kasaysayan. Nakaangkla ang haba ng buhok sa kapasidad ng babaeng magda- 


54 


lang-tao, ang siyang dating pangunahing tungkulin ng aming kasarian. 


Magmula noon, lumitaw na ang mga pamantayang mas malusog, mas bata 
tingnan, at mas kaakit-akit para sa kalalakihan ang pagkakaroon ng mahabang 
buhok. Kasuka-suka man aminin, hindi natin maitatanggi na konkreto pa rin ang 
ganitong pag-iisip sa loob ng isang lipunang pilit na tinutunggali ang mga kon- 
serbatibong pagtingin, lalo na sa pisikal na hitsura ng isang tao. 


At masisisi mo ba ako at ang iba pang kababaihan? Kahit ang kinokonsumo nat- 
ing midya ay pumapabor rin sa pagpapahaba ng buhok. Ultimo yung paboritong 
Creamsilk conditioner na ginagamit ng aming pamilya ay mina-market bilang 
“Long and Strong”. Isama mo na ang komersyal ni Kathryn Bernardo sa Sunsilk 
na ang tagline ay HABAmazing. Hindi mo pa nga puwedeng i-skip yung ad sa 
YouTube. 


Nag-load na ang search engine at binasa ko ang unang lumabas na resulta. Six- 
ty-five percent. Posible, ngunit maaaring hindi. Sinara ko na ang tab at hindi ko 
na ito muli pang pinag-isipan sapagkat nasa sariling katangian ko na ang pagig- 
ing kampante. Tulad ng lahat ng pagsubok na dumarating sa aking buhay, saka 
ko na ito poproblemahin kapag unti-unti nang lumala. 


Pero hindi ito nagpaunti-unti, bagkus, nagulat nalang ako nang lumipas na ang 
isang linggo pagkatapos ng una kong session noong Setyembre ay tipak na 
ang naiwang buhok sa ibabaw ng aking unan habang may nakatambak rin na 
gabundok sa gilid ng aking kama. Agad kong hinagip ang walis tambo upang 
linisin ang nakakalat na mga hibla. Naalala ko na halos isang oras mahigit na 
akong nagwawalis kaso parang hindi nauubos ang buhok na kailangan dakutin. 
Konting lakad, konting yuko, o kahit isang maliit na galaw ay papatak sa sahig 
ang sampung hibla, baka nga bente pa. 


Sinubukan kong maging panatag. Normal lang naman ang panlalagas diba? 
Baka na-stress lang ako sa pagpasok ng school year. Baka masyado na akong 
nagpupuyat. Baka hindi ako kumakain nang maayos. 


Ngunit sino ba ang niloloko ko kung hindi ang aking sarili. Kinabukasan, naglak- 
as-loob akong humarap sa salamin para magsuklay. Hindi ko naman aakalaing 
haharapin ko na rin ang katotohanang pilit kong ipinagkakaila. Hinawi ko ang 
aking buhok. Nanikip ang aking dibdib habang ang mata ko nama'y nagmis- 
tulang isang dam na biglaang binuksan. Kung ilog ang aking mga luha ay ruma- 
gasa ito patungo sa aking unan. Kapit tuko kong hinigpitan ang hawak sa aking 
buhok, nagbabakasakaling tatatag rin ang kapit nito sa aking nakakalbong ulo. 
Hubad na hubad na ang anit ko sa gitna, ang karaniwang hati ng aking buhok. 
Hinabol ng aking mga mata ang bawat pirasong nahuhulog sa sahig. Isang araw 
akong nagkulong sa kwarto sa takot na mas lalong lumala ang paglagas sa 
aking pagkagaslaw. 


Ang dali-daling sabihin sa ibang taong huwag nilang pansinin ang istandard na 
itinakda ng mapang-aping lipunan, pero iba pala ang bigat kapag sa sarili mo 
na mismo gusto itong iturol. Umabot ng dalawang araw bago ko mahinuhang 
tuwing nakikita ko ang mga hiblang nahuhulog, pakiramdam kong ako rin mismo 
ang nauubos. Nagsilbi siyang paalala--ng aking malubhang karamdaman, ma- 
giging kahihinatnan, at pagsukat sa aking pagkababae. 


Tinitigan ko ang pirapirasong itim na hiblang naipon sa isang gilid ng aking 
kwarto. Para akong nakabitin sa dulo ng bangin at kung ano-anong masalimuot 
na ideya nalang ang nanghihimasok sa aking utak. Sa ganitong sitwasyon, ma- 
tutulungan kaya ako ng binebentang shampoo ni Kathryn Bernardo? 


Kung ubusin ko ang conditioner sa banyo namin, mapapanindigan ba nito ang 
nakatatak na “Long and Strong” sa harapan ng bote? Nakatatawa siyang balikan 
ngayon, pero sa oras na iyon, desperado na talaga akong humanap ng ibang 
paraan para maisalba man lang ang natitira pang buhok sa aking ulo. 


Ang masakit na pag-iyak ay naging mahihinang hikbi. Pinunas ko ang natu- 
tutyong bakas ng luha mula sa aking pisngi. Dahan-dahan kong tinanggap ang 
hapdi ng realidad: wala akong ibang pinapahaba kung hindi ang aking pagdu- 
rusa. Kahit anong porma pa ng pagsalba pa ang maisipan kong gawin sa hina- 
harap, hindi tutubo pabalik ang aking buhok hangga't matapos ang proseso ng 
pagpapagamot. Hindi ko puwedeng ipilit ang aking sarili sa hubog ng minapak- 
turang ideya ng kagandahan ng isang babae, at hindi ko dapat isiksik ang aking 
sarili dito sapagkat hindi ito nasusukat sa pisikal na anyo lamang. 


Bumaling muli ang aking mata sa repleksyon poster ng pagupitan na siya ring 
nagsilbing repleksyon ng aking sarili noon. Kapag tinuloy ko ito, hindi ko na alam 
kung anong parte ng aking katawan ang unang papansinin ng aking mga naki- 
kilala. Ngunit sa halip na isipin kong mawawala ang isa sa mga tiyak na basehan 
ng aking kagandahan, maganda itong opurtunidad upang umusbong at pata- 
mpukin ang iba pang bahagi ng aking sarili, may tumutubo man sa aking ulo o 
wala. 


Ningitian ko si ateng manggugupit. “Sure na po,” sagot ko sa kaniya. 
Mahigit walong na buwan na ang nakalipas. Sinasalubong muli ako ng mga ba- 
gong tubong hibla tuwing umaga. Mabagal man ang aking aantayin hanggang 


maibalik muli ang dating haba ng aking buhok, ang mga munting hibla ang nag- 
silbing pag-asa na patuloy na itong lalago. 


ri 
Ar PA 


55 


UNTITLED 


posted on Twitter on 
September 30, 2020, 8:39 PM 


56 


an ode Te 


We started out short 
of patience 


With each other and 
with the world 


Because atthis length 
| was never the pretty girl 


But you were stuck with me 
and | was stuck with you 


| had to love you, even 
when you itched while 
| sweated in heat 


or when you snuck the smell 
of the kitchen to school 
when mom cooked fish 


And you had to love me, even 
when | slept with bubblegum 
in my mouth and had to 
cut a handful of you again 


You always grew back 
so we grew out our patience 
longer and stronger 


Together 


we conguered the world 
and its selfish standards 


Because you made me 
feel beautiful 


no matter the length 
the color you were 


You held on well 
even now that you're 
losing grip 


of reality 


It's for the best 
that we grow apart 


Until then, 
| hope you remember 
that you have a home 


on my head 
and in my heart 


57 


UNTITLED 


posted on Instagram on 
September 5, 2020 


dear boy who i watched 
from the sidelines 


the butterflies you gave me 


never left my stomach 


i thought they flew away 
one by one while i slept 
with my mouth open 
like fleeting memories 


yet, the mere sound 
of your name sharpens 
a blurred face 
i thought i had erased 


dear boy who i watched 
from the sidelines 
i want to hand you back 
your butterflies 


but i do not know 
how to return 
something you 
unintentionally gave 


59 


When tomorrow starts without me 
clean the dust bunnies off my bed 
Flutter a few blankets if you will 
and strighten the pillows as if they 
were still under my head 


When tomorrow starts without me 

you can finish the stocks of apple juice 

in the fridge. Get the extra serving of rice 

and viands to your liking because | know it'll 
get some time to be used to cooking for three 


When tomorrow starts without me 

give my dogs those extra hugs | couldn't 
indulge for two years due to treatments. 

Fill their bowls up every morning with food 
and water. Take them around the garden for 
a quick stroll. 


When tomorrow starts without me 

compile the little notes, poems, stories | have 
written and put them out in the world, something 
| was too shy to do no matter how much of them 
piled up. 


When tomorrow starts without me 

don't think you are permanently without me. 
Im a gush of wind, a whisper in your ear, 

a cold tingle, an invisible brush on your back. 
A flower blooming from the side of the street, 
a butterfly passing by your gaze, 


a presence preserved in the smallest of ways. 


UNTITLED 


48 PM 


posted on Facebook on 
January 13, 2022, 5 


61 


IV. 
PARA KAY YUUKI 


Mula sa amin. 


this is tomorrow without you. 

the creases of your bed are wiped down. 
folded up are the bleaching sheets. 

the sun shines through the sliding window 
waking someone once there. 


this is tomorrow without you. 

an empty space arises from the table 
the plates are still eguidistant, lonely 
where they'll fill and empty with rice and 
warm broth and nothing yet gone. 


this is tomorrow without you. 

they wag their tails, waiting to see you, 
and it will be a few days but they'll 

soon know it too, because the bowls 

will be full just like you asked and full still 
in the morning after. 


this is tomorrow without you. 

we hold painted signs and our line 
stands steadfast and roaring, your words 
a waking anchor, a weight bound 

at our feet. 


this is tomorrow without you. 

even now, the moon hardly stills a stir. 

the mountains bellow their mourn. 

the waves crash credulous across the sea. 
a whisper, a bloom, a silver string, 

in these soft tangles, a warm hand betrays, 


the shattering weight of having loved you yesterday. 


AS 


65 


Nagsimula tayong maiksi 
ang pasensiya 


Sa isa't isa at 
sa mundo 


Dahil sa ganitong itsura 
hindi ako ang magandang dalaga 


Pero ako lang ang mayroon ka 
at ikaw lang ang mayroon ako 


Kinailangan kitang mahalin, kahit 
kumakati ka habang 
pinagpapawisan ako sa init 


o kahit baon mo sa eskuwelahan 
ang lansa ng kusina 
habang nagluluto si mama ng isda 


At kinailangan mo akong mahalin, kahit 
natutulog ako habang may bubblegum 
sa bibig at kinailangan kitang 
gupitan nang kaunti ulit 


Lagi kang humaba pabalik 
kaya humaba rin ang pasensiya natin 
mas mahaba at mas matibay 


Ikaw at ako 
hinarap natin ang buong mundo 
at ang pagmamaganda nito 


Dahil pinaalala mo sa akin 
ang ganda ko 


ano man ang haba 
ang kulay mo 


Hawak-hawak mo pa rin ako 
kahit ngayong nalalagas na 
ang kapit mo 


sa totoong buhay 


Mas mabuti munang 
hanggang dito na lang tayo 


Habang-buhay, 
umaasa akong maalala mong 
may tahanan ka 


sa aking ulo 


Jm köp PT 


68 


21:33 
21/01/22 


Paano ba kita gugunitain 


kung ang mga piraso mong mayroon ako 
ay nasa likod lamang ng mga ilaw? 


kung hindi kita nadanas habang ikaw ay nasa mga 
bulwagan ng kalayaan? 


kung ang kadakilaan mo'y hindi ko malalaman 
kung wala ang mga dumadakila sayo? 


kung sa panulat, pagbigkas, at panghahamig 
ko na lang madarama ang iyong apoy? 


Masalimuot hanapan ng katwiran 

Kung paano kita gugunitain 

Masalimuot 

Kagaya ng kung bakit ako'y nangungulila at 
nagdadalamhati 

Kahit hindi kita naging kahati 

Sa pagiging mortal 

Sa pagiging tao 

Sa pagiging anak ng bayan 

Sa pagiging ikaw. 


Gugunitain kita 
sa pagtuloy kong paglaban 


sa mga labang ako lang ang nakakaalam 
sa mga laban ng malawak na hanay ng mga mamamayan 
sa mga labang hindi mo sinukuan 


katulad ng kung paano ka lumaban 


para muling makalaban. 


Para sa dakilang hanggang sa huli ay nakipaglaban, 
pinakamataas na pagpupugay para sa iyo! 


ä BUHAY NA 
M > KASING-BIGAT ANG 


70 


UP POLIS 
Political Science Department 
Core Group 


From joining the POLIS Core Group 
throughout her stay in the Department, 
to sharing her gift in writing through 
CSSP SINAG, to leading a resurgent UP 
SAPUL in this academic year, the PO- 
LIS Core Group remembers Yuuki Kato 
as someone who has never hesitated 
to serve the people in her life. 


We extend our deepest condolences 
to her friends and family. 


l UP Political Society 


- 


Nakikiisa ang UP Political Society sa pag- 


pupugay at pag-alala sa katapangan at 
kabutihan ng aming mahal na kaibigan na 
si Yuuki M. Kato, ang Tagapangulo ng UP 
Samahan sa Agham Pampulitika. 


Sa ating lakbayin bilang mga mag-aaral 
ng agham panlipunan, pilit tayong minu- 
mulat sa katotohanang istruktural at ma- 
lawakang mga puwersa ang pangunahing 


humuhubog sa ating mundo. At sa bawat 


balita at teoryang sinusuri, ang ideyalis- 


mo'y nagiging cynisismo. Tila lumiliit ang. 
saklaw ng lakas. Ang pagbabago'y tila. 


nabibigo. | 


Ngunit ang buhay ni Yuuki ay siyang an- 
titesis, ang kontradaluyong sa realidad 


na ito. Sa talim ng kaniyang komentaryo, . 
sa halimuyak ng kaniyang panitikan, sa‘ 
_ liwanag ng kaniyang ngiti, at sa puwersa ' 
ng kaniyang pamumuno, pinatutunayan“ 


ni Yuuki na hindi mandidilim ang pag-asa 
kung ito ay nakaangkla hindi sa teorya, 

kundi sa praktika. Hindi sa balita ng kasa- 
“lukuyan, kundi sa pangarap ng kinabu- 
kasan. Hindi sa silid-aralan, kundi sa masa. 


Sa panahon ng kawalang-katiyakan at ka- 
paguran, ipinamalas ni Yuuki ang mapan- 
gahas na pag-asa at katiyakan sa tagump- 
ay. Ang kaniyang buhay ang patuloy na 
nagpapaalala sa atin na nakalulula man 
ang istruktura, nagsisimula ang pagbaba- 
go nito sa iisang pasya--sa pasyang tum- 
aliwas. - ka 


Sinubok ang kalayaan ng pamamahayag 
sa kolehiyo at pamantasan. 
Nagpasya siyang magsulat. 


Sinubok ng krisis ang mga samahan sa de- 
partamento. 
Nagpasya siyang mamuno. 


Hinatulan siya ng kaniyang biolohiya. 
Nagpasya siyang mabuhay.. 


At patuloy kang nabubuhay, Yuuki. 
Sa obra. Sa alaala. Sa enerhiya. 


Sa bawat pagkilos upang mabawi ang 
kapangyarihan--paisa-isang pasya, pai- 
sa-isang hakbang. 


Sa UP Political Society, ang aming sagisag 
para sa pinakamataas at pinakamagiting 
na antas at anyo ng aktibismo ay ang bug- 


“haw na apoy. 


‚Isa kang bughaw na apoy, Yuuki. 


At ipagpapatuloy namin ang iyong liwan- 
ag, hanggang sa tagumpay. 


72 


UP Writers Club extends our deepest con- 
dolences to the family, friends, and loved 
ones of our member, Yuuki M. Kato. 


When she was an applicant to UPWC, 
Yuuki showed an eagerness to learn, she 
was interested, in writing, in the conven- 
tions of form and the complexities of style, 
and most of all, in the place of literature 
in society; during org discussions, Yuuki 
always raised substantial guestions; and 
during workshops, she displayed a keen 
respect for writerly craft. But behind her 
passion for learning was a talent already in 
full bloom; her app piece spoke of her per- 
sonal struggle with cancer through strong 
and simple prose, and through an excel- 
lent command of the Filipino language; 
clarity, depth, and strength were Yuuki's 
foremost virtues as a writer. Her app piece 
was among the best from her batch. 


We remember Yuuki for her warmth and 
cheerfulness. As a member of the org, 


Yuuki had an unmistakable presence: she 
was friendly and consistently humble: it 
was easy to feel comfortable around her, 
to just rant and laugh over small jokes: and 
even during serious discussions about 
writing and literature, she always brought 
her own brand of humor and enthusiasm 
which we all looked forward to. At the 
same time, one could not mistake the re- 
solve, a certain vividness of speech, with 
which she articulated her convictions-- 
Yuuki was a writer and student-activist, 
and through her works of poetry and cre- 
ative nonfiction shone fiercely an unflap- 
pable commitment to social justice and 
radical change. 


We in UP Writers Club cherish every mo- 
ment that we shared with Yuuki. We mourn 
the loss of our orgmate and friend. 


Rest in peace, Yuuki. 


“Along these car-congested streets 
are houses with roofs from iron sheets 
and walls made of wooden planks 


No spaces between dwellings 
create an uncanny commune that 
cannot distinguish friend from neighbor 


There, they settle 


Playings gods, good with words 
promised from eternal paradise 
far away from the heat and hunger” 


— from Bagong Silangan by Yuuki Kato 


UP SAMAHAN SA 
AGHAM PAMPULITIKA 


Iginagawad ng UP Samahan sa Agham Pampulitika ang pinakamataas nitong pagpupugay 
kay Yuuki M. Kato, ang aming mahusay na tagapangulo, at isang magiting na Sapulista. 


Bitbit ang kaniyang matibay na paninindigan na ang pulitika ay dapat na maglingkod sa 
sambayanan, buong tapang at husay tinanganan ni Yuuki ang pagiging tagapangulo ng 
Samahan sa panahong pinakakinakailangan nito ang mahusay na pinuno. Pinamunuan ni 
Yuuki ang muling pagbubuhay sa SAPUL at buong pagpupursiging inakay ang Samahan 
mula sa iilang mga bagong kasapi tungo sa kung ano na ito ngayon, sa loob lamang ng ilang 
buwan. 


Hindi naging hadlang kay Yuuki ang kaniyang sakit upang ubos-kayang tugunan ang kani- 
yang mga responsibilidad, hindi lamang sa SAPUL, kundi sa paglilingkod sa kolehiyo at sa 
sambayanang Pilipino. Bago pa man niyang inako ang muling pagtatatag ng UP SAPUL, siya 
ay nagsilbi bilang isang mamamahayag ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya na 
naghatid ng mga kritikal at napakahalagang balita tungkol sa iba't-ibang napakahalagang 
isyu at pangyayari sa kolehiyo at bayan. 


Nag-ambag din siya ng kaniyang mga talento at panahon upang maghikayat sa kaniyang 
mga kapwa iskolar ng bayan na kumilos upang ipaglaban ang kanilang mga demokratikong 
karapatan sa edukasyon sa paraan ng pagkampanya para sa academic ease, pagdepensa 
sa academic freedom at iba pang mga mahalagang isyu na dapat nakikialam ang mga Isko- 
lar ng Bayan. Maalala siya ng Samahan hindi lamang bilang tagapangulo, kundi isang mab- 
uting kaibigan, mahusay na makata, matapang na manunulat, at masikhay na organisador. 


Sa saglit na panahon ng kaniyang pagsisilbi sa SAPUL, dinala ni Yuuki ang Samahan tungo 
sa maraming tagumpay, maliliit at malalaki. Bagaman marami pa siyang plano para sa Sa- 
mahan na hindi na niya masisilayan, sisikapin ng SAPUL na isakatuparan ang mga ito para 
sa kapakanan ng Samahan at bilang paggunita sa alaala ni Yuuki. 


Si Yuuki ay isang mahusay na halimbawa ng ibig sabihin ng “tungo sa pinakamataas na 
antas ng paglilingkod.” Saksi hindi lamang ang UP SAPUL kundi ang buong kolehiyo sa 
kaniyang buhay at pakikibaka. Maaalala natin siya bilang kapugay-pugay na Sapulista, Kon- 
sensya, at Iskolar ng Bayan. 


Habambuhay siyang gugunitain at ipagmamalaki ng Samahang kaniyang buong-pusong 
pinaglingkuran. Hindi mawawala sa puso't isipan ng lahat ng mga Sapulista, mula ngayon 
hanggang sa susunod pang mga taon, ang husay at dunong na ipinamalas ng kaniyang bu- 
hay. Hindi matatawaran ang naging ambag ni Yuuki sa pakikibaka tungo sa lipunang walang 
pang-aapi. Tuluyang mabubuhay ang kaniyang diwa at pangarap sa bawat iskolar ng bayan 
na tinatahak ang landas para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bayan. 


Bagaman kaniyang nilisan ang mundong ito, mananatiling buhay si Yuuki sa kaniyang mga 
tula, sulatin, trabaho, at sa kaniyang alaalang hindi kailanman bibitawan ng UP SAPUL at ng 
lahat ng mga taong naramdaman ang kaniyang pakikisama sa bawat pagsubok at tagump- 


ay. 


Pinakamataas na pagpupugay sa iyo, Yuuki! 


74 


INA 


“Ang tunay na rebolusyonaryo ay ginagabayan ng nag-uumapaw na pagmamahal.” 
- Che Guevara 


Natutunan niyang mahalin ang rebolusyonaryong pakikibaka at dito siya naging kama- 
hal-mahal na rebolusyonaryo. Tangan ang mapanlabang prinsipyo, matalas at masigasig 
na propagandista si Yuuki. Mahusay siyang gumuhit ng linya ng pag-iiba at bumuo ng mga 
moog ng pagkakaisa sa panulat niya. Ang kaniyang mga matatalas na salita ay sanlibong 
laslas na nakapagpapadugo sa mga kaaway. 


Nagsilbi si Yuuki bilang istap ng SINAG mula 2020 hanggang 2022. Sa kaniyang pananatili 
sa publikasyon, hindi mabilang na mga balita, lathalain, at opinyon ang kaniyang naisulat. 
Minsanang naging host din siya ng programang SINAG Spotlight. 

Pumapaksa ang mga artikulo niya sa iba't ibang isyung panlipunang lubos niyang pinag- 
aralan tungo sa pagbabago ng mundo. Walang-takot siyang namahayag hinggil sa ligtas 
na balik-eskwela, anti-pasismo, anti-imperyalismo, at kilusang masa upang ipatimo ang 
halaga ng kolektibong aksyon at pagpapanagot sa mga krimen ng rehimeng Duterte. 


Sa kabila ng mga nakasusugat niyang mga salita sa kaaway, malambing at mapagmahal si 
Yuuki bilang isang kasama. Matapat ito sa mga pagtatasa, pag-e-edit, at pagpupuna. Lagi 
niyang inaasikaso ang pag-aaral at diskusyon ng mga manunulat sa pahayagang pang- 
kampus bilang tagapamandila ng alternatibong peryodismo. Kinalinga niya rin ang mga ap- 
likanteng istap at ginabayan sila sa pagsusulat. Maagap siyang kumilos at laging handang 
sumulat para magmulat, magsiwalat, makibaka at magpalaya. 


Sa edad na 20, maraming sangandaan at bako-bako ang landas na dinaanan ni Yuuki. 
Gayumpaman, paalala siya na maningning ang kinabukasan sa landas ng paglilingkod sa 
sambayanan. Binawi man ng kanser ang buhay niya, saksi kami sa danas ni Yuuki sa maa- 
lab na diwa ng kaniyang pagka-makabayang kabataan na sagupain ang mga kanser ng li- 
punan--ang dayuhang dominasyon, monopolyo sa lupa, at pagiging negosyo ng gubyerno. 
Nakisulat siya ng mga kabanata sa naratibo ng bayang nakikidigma. 


Batid nating may mga personal na salik sa kaniyang pagpanaw. Subalit, alalahanin natin 
ang matapang na Yuuki na nakibaka sa mga kanser ng lipunan. Ito ang aral na iniiwan niya 
sa atin--ang patuloy na pagsusulat sa naratibo ng pakikibaka. Ang kaniyang kapasyah- 
ang igpawan ang mga balakid upang magpatuloy, sumulong, at magtagumpay ay dakilang 
hamon para sa lahat ng mga mag-aaral ng Agham Panlipunan at propagandista na patuloy 
na tanganan ang interes ng sambayanan hanggang sa huli. 


“Natitiyak ang kamatayan subalit nag-iiba ang kahulugan. Ang mamatay nang naglilingkod 
sa aping sambayanan ay kasimbigat ng Bundok [Sierra Madre] at ang mamatay na nagling- 
kod sa mga pasista at kaaway ay kasimbigat lamang ng balahibo.” Tunay na simbigat ng 
bundok ang buhay na kaniyang ibinahagi sa atin. Ang pinakamataas na parangal na maaari 
nating igawad sa kaniya ay ipagpatuloy ang pagpapatag ng mga bundok, ang mga kanser 
ng lipunang nilabanan din niya, na nambubusabos sa sambayanang Pilipino. 


Isang sinag si Yuuki na hindi nais manatili sa karimlan. Sinag na nagpapaliwanag ang kani- 
yang mga sulatin at pagkatao. Sinag na tatanglaw sa mga susunod pang magpapatuloy sa 
landas na pinili niya--patungo sa tagumpay, nananatiling pag-iral na minsang nakasama 
namin siya sa puspusang pakikibaka at pagpupunyagi. 


Lagi nating alalahanin ang kaniyang paalala: “Sa ngayon, pinakamahalaga ang kolektibong 
aksyon.” Wala man na siya sa atin ngayon, buhay na buhay siya sa kaniyang mga iniwan 
sapagkat siya ay laging “kasama kailanman.” 


Mananatili ka sa aming gunita, sa mga pinakamaliit na bagay. Pinakamataas na pagpu- 
pugay, Yuuki! 


YUUKI M. KATO 
April 9, 2001 - January 20, 2022 


“Bagamat ang kamatayan ay sumasapit 
sa lahat ng tao, ito ay maaaring higit na 
mabigat kaysa bundok o higit na magaan 
kaysa balahibo.” Ang mamatay alang-alang 
sa sambayanan ay higit na mabigat kaysa 
[Sierra Madre], subalit ang maglingkod sa 
mga pasista at mamatay para sa mga nag- 
sasamantala at mga nang-aapi ay higit na 
magaan kaysa isang balahibo.” 


- Mao Tse-tung, “Paglingkuran ang Sam- 


bayanan” 


Mahusay na organisador. Matapang na 
propagandista. Makata ng sambayanan. 
Isang magiting na Konsensiya at Iskolar ng 
Bayan. Ganito laging maaalala ng kaniyang 
mga kasama si Yuuki. 


Sa maikling pananatili ni Yuuki sa loob ng 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Piloso- 
piya, marami na siyang narating na mga 
tagumpay sa paglaban para sa ikabubuti 
ng kaniyang mga kamag-aral at ng mala- 
wak na hanay ng masa. 


Bilang masikhay na kasapi at pinuno ng ga- 
waing Propaganda ng SALIGAN sa CSSP, 
ubos-lakas at buong-pusong nag-organi- 
sa atnagsulong si Yuuki ng iba't ibang mga 
kampanya patungkol sa mga demokra- 
tikong karapatan ng mga mag-aaral sa 
edukasyon, kalayaang akademiko, at iba 
pang mga isyu sa loob at labas ng paman- 
tasan. 


Hindi naging hadlang para kay Yuuki ang 
kaniyang sakit upang masikhay na labanan 


ang iba't iba pang mga sakit sa lipunang 
patuloy na nagpapahirap sa sambayanan. 
Isang inspirasyon sa lahat ng nakatunghay 
ng kaniyang napaikli ngunit makabuluhang 
buhay ang kaniyang pagpupursigi't pakiki- 
baka upang pandayin ang isang lipunang 
ganap na malaya at mapagpalaya. 


Ang pagpanaw ni Yuuki ay napakalaking 
kawalan sa kaniyang mga kaklase, kai- 
bigan, kasama, kapamilya at marami pang 
mga buhay na kaniyang nakasalamuha. 
Subalit, higit mang mabigat kaysa Sierra 
Madre ang kaniyang paglisan, kasabay rin 
nito ang ating patuloy na pagsulong upa- 
ng gunitain, paghalawan, at isabuhay ang 
kaniyang diwang tunay, palaban, at mak- 
abayan. 


Pinakamataas na pagpupugay sa iyo, 
Yuuki! Ipagpapatuloy ng mga Konsensi- 
ya ng Bayan ang iyong talas na magsuri, 
iyong tapang na lumaban, at iyong han- 
garing baguhin ang lipunan, hanggang sa 
tagumpay! 


SALiGAN sa CSSP 


aaa GAT a ak SS 


` 


A 8 Bi 


KAP, 


N 


A 


de 


